ÁR D I S 


cArsrit 

BANDALAGS 

LÚTERSKRA 

KVENNA 


XVI HEFTI 


1948 


< 1ltz Jladi&i. . . 

of the FIRST LUTHERAN CHURCH ( Icelandic ) have 
been among our strongest supporters for the last 
twenty-five years. 

We take this opportunity of extending to you our sincere 
thanks. We are now better equipped. than ever to look after 
your requirements and solicit a continuance of your valued 
patronage. 

CAREFUL DISPENSING 
REASONABLE PRICES 
PROMPT AND COURTEOUS SERVICE 

Two Stores — One Management 

SARGENT PHARMACY HARMANS DRUG STORE 

SARGENT at TORONTO PORTAGE at SHERBROOK 

Phone 23 455 Phone 34 561 

PROMPT DELIVERY TO ALL PARTS OF THE CITY 


WOOD-WOOL 

Reynslan Hefir Sannað Að 

Wood-Wool Insulation Borgar Sig 

Tilbúið hjá 

THORKELSSON LIMITED 

MANUF ACTURERS 
1331 SPRUCE ST. SÍMI 21 811 


WINNIPEG 




ARDIS 


ÁRSRIT BANDALAGS 
LÚTERSKRA KVENNA 

XVI. HEFTI 


Rltstjórar: 

FLORA BENSON, Winnipeg 
PJÖÐBJÖRG HENRICKSON, Winnipeg 

Fjárhagsnef nd: 

INGUNN GILLIES, Winnipeg 
GUÐRON ERLENDSON, Árborg, Man. 
LAURA FINNBOGASON, Langruth, Man. 
SARAH CHILDERHOSE, Little Britain, Man. 


WINNIPEG, 19 4 8 




EFNISINNIHALD 


Prayer — Mrs. Guðrún A. Erlindson, . 4. 

Galileuvatn Nýja íslands — Miss Lilja M. Guttormson,. 5. 

Dr. R. Marteinsson Heiðraður, . 8. 

Tónverkið “The Messia” (þýtt) — Mrs. Ingibjörg J. Ólafsson, . 9. 

Ávarp til Bandalag Lúterskra Kvenna 

— Miss. Svanhildur Sigurgeirsdóttir . 11. 

Séra Eiríkur og Frú Guðrún Brynjólfson . 17. 


Kveðja frá eldra Kvennfélagi Fyrst Lút. 
safnaðar, — Mrs. Margrét Stephensen. 
Kveðja frá hinu Yngra 
Kvennfélagi — Mrs. Louise Guðmunds. 
Ávarp — Frú Guðrún Brynjólfson. 
Hvernig getur konan best styrkt heimsfriðinn 


— Mrs. Rannveig Sigbjörnsson. 21. 

How to Live Your Faith — Mrs. Ellen Fafnis. . 29. 

Kvennfélag Selkirk Safnaðar — Mrs. Ingibjörg J. Ólafsson . 38. 

Samkoma Sunnudagaskóla Kennara — Miss Josephine 

Ólafsson . 43. 

Séra Valdimar og Frú Lilja Eylands. 44. 

Kallaðar Heim. . 45. 

Skýrsla Forseta . 65. 

Secretarial Report, Board of Directors — Mrs. Fjóla Gray, 69. 

Skýrsla Sunnudagaskóla Nefndar — Mrs. Elizabeth H. 

Bjarnarson . 71 

Bindindi — erindi flutt af Mrs.Margrét Bardal . 74. 

Twenty fourth Convention of L. W. L. 76. 



$raper 

Almighty Godt, our heavenly Father, we thy 
servants, do give Thee most humble and heartfelt 
thanks for all thy goodness and loving kindness to 
us, and to all men. We thank Thee for all the bles- 
sings of this life, above all, for Thine inestimable 
love in the redemption of the world, by our Lord 
and Saviour Jesus Christ, for the means of grace 
and for the hope of glory. We beseech Thee, give 
us that due sense of all Thy mercies, that our 
hearts may be thankful, that we may show forth 
Thy praise, not only with our lips, but with our 
lives. 

We ask Thy blessing on all the activities of 
the Lutheran Women’s League. May the League 
be insturmental in bringing to Thee many young 
hearts that are filled with the glory of Christian 
fellowship, and who will in time be ready and 
willing to carry on our work in the future. 

We also commend to Thy fatherly goodness, 
all those who are in any way afflicted in mind or 
body. That it may please Thee to comfort and re- 
lieve them. Giving them patience under their 
sufferings, and a happy issue out of all their 
afflictions. 

Hear us O, Merciful God, in these our humble 
requests, which we offer unto Thee, in the name of 
our Lord Jesus Christ. — Amen. 






“Galileuvatn” Nýja lslands 

Eítir Lilju Guiíormsson 


Það er athugunarvert að Kristur kendi, prédikaði og gjörði 
kraftaverk úti undir berum himni, í mörgum tilfellum. Hann stóð 
oft á vatnsströnd, eða í bát skamt frá, og kendi mannfjöldanum sem 
þyrptist saman til þess að hlýða á hann. Hann prédikaði úti í eyði- 
mörkinni, þangað sem fólkið fylgdi honum, þegar hann leitaði 
hvíldar. Hann flutti hina miklu fjallræðu uppi í hæðunum. Þannig 
í skauti náttúrunnar, náði hann til margra sem, ef til vill, hefðu 
annars ekki orðið fyrir áhrifum hans. 

Á strönd Galileuvatns kendi Kristur margar af sínum dæmi- 
sögum, t. d. um sæðið, um mustarðskornið, o. fl. — Hann gjörði 
þar einnig mörg kraftaverk. Þar margfaldaði hann fiskinn þegar 
seint gekk veiðin fyrir fiskimönnunum, þar lægði hann vindinn 
þegar lærisveinar hans voru aðframkomnir af ótta, þar læknaði 
hann þá, sem sjúkir vóru á sál eða líkama. í þeim hópum sem þar 
hlýddu á hann, eða nutu lækninga hans á einn eða annan hátt, fann 
hann marga af lærisveinum sínum, sumir af hverjum gjörðust 
postular hans. Þannig fór hann út á meðal almúgans og starfaði 
úti undir beru lofti þegar skýli var hvergi nálægt. Hann lét ekkert 
standa í veginum fyrir útbreiðslu guðsríkis. 

Þetta atriði er lærdómsríkt fyrir kristið fólk nú á dögum, á 
þessum tímum ókyrðar og ófriðar, þegar aldrei hefir meira riðið 
á því að útbreiða guðsríki sem víðast. Aldrei hefir verið nauðsyn- 
legra en nú að nota við það aðferðir sem ná til sem flestra, sér- 
staklega þeirra ungu sem eru svo næmir fyrir öllum áhrifum og 
sem eru framtíðar leiðtogar vorir í þjóðar- og kirkjumálum. Við- 
víkjandi hinum ungu sagði Jesús: — “Leyfið börnunum að koma 
til mín og bannið þeim það ekki, því að þeirra er guðsríki”. 

Þessi hugsjón Jesú, að útbreiða guðsríki í sk&uti náttúrunnar, 
og eins sú að biðja foreldrana að leyfa börnunum að koma til Hans, 
hafa báðar náð rótfestu, sérstaklega í konuhjörtum innan vors 
íslenzka, lúterska kirkjufélags. — Sannast hér að konur hafa oft 
frábæra innsýn og framtakssemi, sem kemur að góðum notum í 



ÁRDÍ S 


kristindómsstarfi, ekki síður en í öðru starfi. Þessar konur, sem 
hér er átt við, eru meðlimir Bandalags Lúterskra Kvenna. Leið- 
togamir, með góðri aðstoð annara meðlima og ýmsra sem sýnt 
hafa áhuga fyrir málinu, hafa barist fyrir hugsjón þessa: — fyrst 
með því að efla sunnudagaskóla-starf þar sem þörf hefir gjörst á 
því, einnig með því að hafa um hönd sumarnámskeið í kristilegri 
fræðslu og síðast en ekki sízt að koma á fót hinum myndarlegu 
sumarbúðum, Sunrise Lutheran Camp, í skauti náttúrunnar, á 
strönd Winnipeg-vatns, sem mætti nefnast: “Galileuvatn Nýja- 
íslands”. Því þangað er börnum og unglingum, leiðtogum og öðru 
starfsfólki, boðið að koma og hlýða á guðsorð og læra aðferðir við 
útbreiðslu þess. Þar kenna nútíðar læirsveinar Jesú, þeir sem sér- 
staklega eru undirbúnir fyrir það starf — prestarnir okkar og fleiri. 
Þeir útskýra dæmisögur Jesú og prédika, stundum undir beru lofti, 
á vatnsströndinni þar sem geislar morgunsólarinnar verma og 
blessa. Það er ekki mögulegt að segja að bersýnileg kraftaverk muni 
gjörast þar, en þó getur sú kensla, sem þar fer fram, haft þau góðu 
áhrif á einstaklings sálirnar ungu að þær bjargist frá glötun sem 
annars væri vís, og að þær læri mátt bænarinnar til að lækna mein 
sálar og líkama, og finni þannig veginn til hins sanna lífs sem 
lærisveinar Jesú og leiðtogar í starfinu fyrir Hann. Á þann hátt 
geta ótal kraftaverk, óbeinlínis, átt sér stað þarna á strönd okkar 
“Galileuvatns”, í sambandi við unglinga, sem kannske yrðu ekki 
fyrir slíkum áhrifum annarstaðar. 

Það er því ósk Bandalags Lúterskra Kvenna að sem flestir verði 
fyrir slíkum áhrifum á þessum stöðvum. Fyrsta tækifæri til að 
innritast hafa þeir sem tilheyra okkar íslenzku, lútersku kirkju, 
en þó er engum neitað um inngöngu, svo lengi sem rúm leyfir, 
hverrar þjóðar eða hverrar trúar sem hann kann að vera. En Banda- 
lagið býður öllum fslendingum sérstaklega, að nota þessar sumar- 
búðir, sem hafa verið reistar fyrir atbeina og atorku íslenzkra, 
lúterskra kvenna. 

Hugmyndin sú, að halda sumar-námskeið í kristilegri fræðslu 
með unglingum vorum, átti fyrst upptök hjá forseta Bandalagsins, 
Mrs. Ingibjörgu J. Ólafsson, sem í níu ár alls hefir nú gegnt þeirri 
stöðu. Þetta námskeið var haldið í nokkur sumur í Canadian Sun- 
day School Mission Camp og eitt sitt í Rock Lake Camp. Árið 1940 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


fæddist sú hugmynd að Bandalagið bygði sinn eigin “camp”. Það 
frækorn þroskaðist, þó hægt færi á stríðsárunum, og bar sýnilegan 
ávöxt sumarið 1946 þegar flestar byggingarnar komust upp og voru 
undirbúnar að miklu leyti fyrir starfið sem hófst það sumar. Mrs. 
Ólafsson var þá og er enn í broddi fylkingar við byggingu og starf- 
rækslu sumarbúðanna. Traust hennar á því að þetta fyrirtæki 
mundi takast og ná sínum tilgangi er augljóst í forsetaskýrslu 
hennar, flutt á þingi B. L. K., 1946, þar sem hún kemst svo að 
orði: — “En svo er hópur, sem stendur þétt saman með bjargfasta 
trú og brennandi áhuga. Undir trúmensku og styrkleika þeirra, er 
árangurinn kominn. Eg hefi persónulega aldrei efast eitt augna- 
blik um þá miklu möguleika, sem þetta framtíðar starf gæti átt, 
ef Guð gæfi að engin öfl eyðileggingar gætu dregið úr því kraft 
og styrk”. — 

Þegar svona vel er búið að staðreyna áhrif og útkomu slíkrar 
bjargfastrar trúar, væri þá ekki eðlilegt að allir foreldrar tækju 
sinn þátt og gjörðu það að skyldu sinni að gefa börnum sínum tæki- 
færi til þess að dvelja í þessum sumarbúðum, þeim til andlegrar 
leiðbeiningar og líkamlegrar hressingar? Auk kristilegrar fræðslu, 
veitist bömunum tilsögn í sundi, í líkamsæfingum og ýmsum leikj- 
um, í hannyrðum, o. s. frv. Góðir leiðtogar sjá um velferð þeirra 
á allan hátt, og góðar matreiðslukonur sjá um líkamlegu fæðu af 
bezta tagi. — 

1 fyrrasumar var þéttskipað í sumarbúðunum, öll þau tímabil 
sem tileinkað voru börnum og unglingum, en þeir voru ekki allir 
íslenzkir og nokkrir af þeim tilheyrðu ekki lúterskri kirkju. En 
öll voru þau áhugasöm og ánægð, og nutu þar góðra áhrifa krist- 
inna leiðtoga. — 

Þeim, sem ekki hafa litið sumarbúðirnar ennþá, er boðið að 
koma og yfirlíta þær. Miklu er búið að afkasta og margt er búið 
að öðlast til notkunar þar, en mikið er enn ógjört til þess að þetta 
sumarheimili verði slíkt sem okkur dreymir um. Með aðstoð allra 
góðra Islendinga má draumur sá rætast, fyr heldur en síðar, að 
þessi staður megi verða sterkur útvörður lúterskrar kristni og 
friðar-aðsetur barnanna og unglinganna á meðal vor. — “Leyfið 
börnunum að koma til mín”, sagði Jesús. 



ÁRDÍS 


HEIÐRAÐUR 



Þann 30. maí síðastliðinn, var séra Rúnólfur Marteins- 
son sæmdur doktorsnafnbót í guðfræði við Gustaphus 
Adolphus College í bænum St. Peters í Minnesota-rík- 
inu; hefir þessum atburði hvarvetna verið vel fagnað 
meðal Vestur-lslendinga, því séra Rúnólfur nýtur al- 
mennra vinsælda og hefir int af hendi merkilegt menn- 
ingarstarf. Frú Ingunn, kona séra Rúnólfs, er heiðurs- 
meðlimur Bandalags lúterskra kvenna, og samfagnar 
Bandalagið henni innilega yfir þeim verðskuldaða heiðri, 
sem manni hennar hefir fallið í skaut. 





Kraftaverkið — Tónverkið 

THE MESSIAH 

Eftir dimmu bakstræti í Lundúnaborg gengur aldraður, óstyrkur 
maður. Það er dimt af nóttu veturinn 1741. Þessar næturferðir 
George Frederik Handels voru al-vanalegar. Hið innra stríð sem 
háð var í sálu hans orsakaðist af frægð liðinna ára, vonleysi yfir- 
standandi tíma og örvæntingu framtíðarinnar. — Yfir nokkra tugi 
ára hafði Handel, tónskáldið fræga, samið tónverk fyrir aðalsstétt 
Englands og víðar í Evrópu. Konungar og drottningar höfðu hlaðið 
á hann heiðri. Fólkið við konungshirðinni snerist á móti honum. 
Afbrýðisfullir keppinautar hans leigðu skríl til að eyðileggja með 
hávaða og ærslum samkomur hans á leikhúsunum. Handel varð 
alslaus og yfirgefinn maður. 

Hann fékk heilablóðfall, og varð máttlaus hægra meginn, gat 
ekki gengið og ekki hreyft hægri hönd sína, læknirar gáfu litla 
von um bata. — Hann lét flytja sig til Aix-la-Chapelle. Þar tók 
hann hin heitu böð. Hann var varaður við að vera ekki lengur en 
þrjá tíma í einu í hinni heitu laug. En Handel fór að sínum ráðum 
og var þar í níu tíma.Vöðvarnir fengu styrk, hann gat gengið — 
hann fékk nokkurn mátt í hægri höndina. 

Bjartara tímabil byrjaði þá, en varði skamt, nú var hann kom- 
inn fast að sextugu, hafði enga atvinnu og var sokkinn djúpt í 
skuldir hann var einmana og uppgefinn. 

Þetta áminsta kvöld 1741 er hann gengur niðurlútur og ör- 
væntingarfullur, verður honum litið upp. Hann sér kirkjuturn 
gnæfa við himin. Ógurlegur biturleiki hafði heltekið sálu hans. 
Hann spurði: “Því leyfði Drottinn það að ég fengi aftur líkamlega 
heilsu aðeins til þess að leyfa meðbræðrum mínum að troða mig 
ofan í duftið — því lét hann líf mitt halda áfram ef ég get aldrei 
framar framleitt neitt?” Og svo leið frá brjósti hans þetta hróp ald- 
anna: “Guð minn, Guð minn, því hefir þú yfirgefið mig”. 

Hann sneri við og hélt heimleiðis — heim að sínu óvistlega hý- 
býli. Á borðinu lá stór pakki sem hann opnaði. — Honum varð 
ljóst að þar var eitthvert andlegt ritverk eftir Charles Jennens, 
sem ekki hafði neitt orð á sér fyrir afburða hæfileika. Þar var 



lö 


ÁRDÍS 


líka bréf; hann biður Handel að fara tafarlaust að semja lag og 
raddsetja þetta — bætandi því við, að Drottinn hafi gefið orðið. 

Handel varð reiður þessari frekju. Dirfðist Jennen að álíta að 
hann gæti framleitt guðinnblásin orð? Handel var ekki trúaður 
maður. Hann var skapstór og erfiður í lund, og ráðríkur, honum 
hafði tekist að eignast marga óvini meðfram þess vegna. — “En”, 
sagði hann við sjálfan sig. “Að maður eins og Jennen skuli voga 
sér þetta — honum hefði verið nær að senda eitthvert efni fyrir 
operu, heldur en þetta trúarlega ritsmíð”. 

Ósjálfrátt fer hann að líta yfir þetta og fletta blöðunum. — 
"Hann var fyrirliiinn af mönnum — hann leiiaSi að einhverjum, 
sem hefði meðlíðan með honum, og fann ekki neinn". — "Hann 
ireysii Guði og guð yfirgaf ekki sálu hans". — "Hann mun gefa þér 
frið". — Handel las áfram — svipurinn breytist, þarna eru orð sem 
hann kannast við. "Undursamlegur ráðgjafi". — "Eg veii að frelsari 
minn lifir". — "Verið glaðir, Hallelujah”. 

Handel situr sem í leiðslu, undra-tónar fylla sálu hans. Hann 
stendur upp, sækir penna og blöð, sest aftur og skrifar með undra- 
hraða. — Næsta morgun kom þjónn hans með mat að vanda, enn 
sat meistarinn við skrifborðið. Næstu tuttugu og fjóra klukkutíma 
sat Handel og skrifaði af kappi og bragðaði ekki mat. Þjónninn var 
áhyggjufullur. “Eg óttast að hann hafi mist vitið”, sagði hann. — 
“Hann snertir ekki matinn. Þegar ég kem inn, starir hann á mig, 
en sér mig ekki. Hann segir að hlið himins hafi opnast fyrir sér 
og sjálfur Guð sé þar”. 

Eftir tvo sólarhringa var listaverkið "The Messiah" fullgert á 
skrifborði Handels. Þá lagðist hann fyrir og svaf í 17 klukkutíma, 
það virtist sem hann lægi í dái. En hann vaknaði heilbrigður, með 
góða matarlyst. 

Lundúnaborg hafði þvegið hendur sínar af því að vi'lja nokkuð 
hafa að gera við tónverk Handels, svo Messiah var fyrst sungið 
í Dublin á írlandi. Tveir voldugir söngflokkar voru æfðir af höf- 
undi þess. Örvænting hans var horfin. Þetta kraftaverk hafði lyft 
honum upp á sigurhæðir. Nú þráði hann að í því fyndi allur heimur- 
inn hina nýju von. Þrettánda apríl 1742 var þetta dásamlega 
tónverk fyrst notað. Undursamleg hrifning hreif alla. Ágóðann gaf 
Handel til líknarstarfs. 

Nú vildi Lundúnaborg fá að njóta góðs af. Við hina fyrstu sýn- 
ingu á Messiah-tónverkinu, reis konungurinn úr sæti við upphaf 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 11 


“Hallelujah-ohorus”. Allir gerðu það sama. Fram á þennan dag hefir 
sú venja haldist. 

Handel æfði þetta undra tónverk á hverju ári meðan honum 
entust kraftar og gaf allan ágóða af því. Um páskaleytið ár eftir 
ár hljómuðu þessir undra tónar hans. 

Að kvöldi þess 6. apríl 1759, þegar Handel var 74 ára, vár hann 
viðstaddur, er hinir voldugu tónar hljómuðu, "og lúðurinn mun 
gjalla" — hann fékk aðsvif — vinir hans hjálpuðu honum heim. 

“Eg vona að ég fái að deyja á föstudaginn langa”, sagði hann. 

Sú ósk rættist, þann 13. apríl — sama dag mánaðar og lista- 
verkið The Messiah hafði verið sýnt í fyrsta sinn — fékk hin stóra 
sál Handels heimfaraleyfi. En andi hans lifir í listaverkinu mikla, 
sem færir sigur vonarinnar yfir örvæntingunni. Fram á þennan 
dag er það framleitt í Albert Hall í Lundúnaborg á föstudaginn 
langa, ár hvert. 

I The Messiah hefir Handel kveikt á blysi sem hefir fært birtu 
um allan heim. Sú birta mun lýsa eins lengi og söngraddir hljóma, 
eins lengi og augu horfa til fjallanna, eins lengi og menn ala eilífðar 
vonir í brjósti. — 

Ingibjörg J. Ólafsson. 

(Hér er stuðst við ritgerðir í Christian Herald og Readers Degest). 
_*_ 


Ávarp til Bandalags lúterskra kvenna 

Fluit af ungfrú Svanhildi Sigurgeirsdóttir, 

Reykjavík — ísland 

Forseti, félagskonur og aðrir gestir! 

Eitt af því, sem ég held að einkenni okkur íslendinga sérstak- 
lega er það, hvað við erum mikið gefnir fyrir að ferðast. Útþráin 
er okkur öllum í brjóst borin. Að komast út í heiminn, kynnast 
öðrum löndum, öðrum þjóðum, menningu þeirra, háttum og siðum. 

Við munum eftir forfeðrum okkar. Þeir voru varla komnir af 
barnsaldrinum, er þeir fóru út í lönd í Víking. Lærðu þeir margt 
á þessum ferðum sínum, bæði sem að gagni mátti koma og ekki. 

Er heim kom, sögðu þeir hinum frá því, sem þeir höfðu heyrt 



12 


ÁRDÍS 


og séð og leið því ekki á löngu þar til sá næsti fór af stað, að 
leita gæfunnar, leita nýrra landa. 

Þannig hefir það alla tíð verið og er enn. Þó af eðlilegum ástæð- 
um var ekki hægt að komast um nokkra ára bil til Evrópu. Náms- 
mennirnir, sem að undanförnu höfðu lagt leið sína þangað, héldu 
nú mest til Ameríku, þannig að á árunum 1939 til 1945 var stór 
hópur íslenzks námsfólks hér úti í Vesturálfu, bæði í Bandarikjun- 
um og Canada. 

Eftir stríðslok í Evrópu var því mikið um ferðafóik frá íslandi 
til annara landa og það jafnvel svo að sumum þótti nóg um. 

Man ég eftir smá skrítlu í því sambandi sem einn kunningi minn 
sagði mér og mig minnir að sé eitthvað á þessa leið: 

Hann lagði leið sína frá íslandi til Englands, en þaðan fór hann 
til Svíþjóðar og Finnlands. Er hann kom til Svíþjóðar þurfti hann, 
eins og gefur að skilja, að fara í banka upp á skiptingu peninga 
sinna. Fyrst hélt bankamaðurinn að hér væri um Englending að 
ræða, en er hann komst að raun um að hér var íslendingur á ferð, 
tók hann að spyrja. 

Meðal annars spurði hann: — “Hvað er margt fólk sem býr á 
íslandi?” Er hann hafði fengið vitneskju um það, sagði hann allt í 
einu: “Er annars nokkur heima?” 

Hann var þá búinn að hitta svomarga Íslendinga, að honum 
fannst að þeir hlytu að vera allir komnir til Svíþjóðar. 

Það er mér mikil ánægja að fá tækifæri til að vera hér viðstödd 
þetta 24. þing Bandalags Lúterskra Kvenna. 

Það er nú orðið langt síðan ég heyrði fyrst nafnið Winnipeg, og 
á síðustu árum hefi ég heyrt svo mikið um þessa borg og fleiri 
héruð hér um slóðir, að hugur minn stefndi hingað æ meir og 
meir og mig fór að langa að kynnast þessu öllu af eigin sjón og reynd. 

Eg býst líka við því að ég hafi erft ofurlítið af útþrá forfeðra 
vorra, því að alltaf frá því ég man fyrst eftir mér hefir mig langað 
til þess að ferðast. 

Eg hefi ekki átt kost á því fyrr að komast út fyrir landsteinanna, 
en aftur á móti hefir það líkaverið ánægjulegt að kynnast sínu 
eigin landi, því þó að á Islandi sé ekki að finna stórborgir og risa- 
mannvirki, þá er landið auðugt af dásamlegri náttúrufegurð, sem 
enginn gleymir, er einu sinni hefir séð. 

Eg fór til dæmis ferð í fyrrasumar um Rangárvallasýslu, er ég 
fór í vísitaziuferð með föður mínum. Komum við á marga fræga 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


13 


sögustaði, er ég hafði bæði heyrt nefnda og lesið um, svo sem 
Holt undir Eyjafjöllum, Breiðabólstað í Fljótshlíð, Hlíðarenda, Berg- 
þórshvol, Keldum og marga fleiri, því að í þessu héraði eru 16 kirkj- 
ur fyrir utan Vestmannaeyjar. 

Eg hafði þá einnig tækifæri til að komast upp í Heklu, sem þá 
var búin að gjósa í nokkra mánuði. Lögðum við af stað í bíl frá 
Skarði á Landi, en síðasta spölin urðum við að ganga, og tók ferðin 
á þriðja klukkutíma hvora leið, því að vegurinn var á köflum mjög 
ógreiðfær. Fórum við þó aðeins upp í hraunbrúnina, en sá hraun- 
straumur hafði stöðvast þá fyrir nokkrum vikum og hraunið að 
mestu orðið kalt. Þó var hægt að finna einstaka staði þar sem það 
ennþá var glóandi. 

Þá, er ég nú fékk tækifæri til þess að fara utan var ég ekki 
lengi að ákveða í hvaða átt skyldi halda. 

“Hvert ertu að hugsa um að fara”, var ég spurð. — “Til Ameríku”, 
svaraði ég. 

Sumir voru að segja við mig: “Því ferðu ekki heldur til Norður- 
landanna eða þá Englands. Ameríka er svo langt í burtu og þetta 
er nú í fyrsta sinn sem þú ferð út. 

Nei, hingað hafði ég hugsað mér að fara og nú hefir sá draum- 
ur minn ræst. 

Eg fór frá íslandi 22. nóv. síðastliðinn með flugvél og kom til 
New York daginn eftir. Þar stansaði ég í fjóra daga en hélt þá 
áfram flugleiðis til Los Angeles í Californiu. Þar var ég í rúma 
fimm mánuði. 

Eg þykist vita að margir hér inni hafi komið í þá borg og getið 
þið þá ímyndað ykkur alla þá breytingu er ég hlaut að verða 
áskynja. — 

Oft hafði ég reynt að gera mér í hugarlund hvernig stórborg liti 
út. — Þessar stóru byggingar, allar þessar mörgu og stóru verzl- 
anir, fólksfjöldinn sem er eins og árstraumur eftir götunum. Þú 
gengur stræti eftir stræti, vikum og mánuðum saman og aldrei 
sérðu neinn sem þú þekkir, alltaf nýtt og nýtt fólk. Og þannig 
var Los Angeles. 

Borgin samanstendur eiginlega af mörgum borgarhlutum. Mið- 
hluti borgarinnar er Los Angeles, en aðrir hlutar eru Burbank, 
Glendale, Pasadena, Hollywood, Alhambra, Huntington Park, Santa 
Monica og Long Beach. Það var því margt hægt að sjá og gera 
sér til gamans og reyndi ég líka að nota tímann eins og ég bezt gat. 



14 


ÁRDÍ S 


Það, sem mér fannst einna dásamlegast við borgina, var veðrátt- 
an. Það er varla hægt að gera neinn mun á árstíðunum, segir fólk 
sem þar á heima. Þann tíma sem ég dvaldi þar, var alltaf sama 
blessað bliða lognið og sólskinið, aldrei of heitt eða of kalt. Og 
óþarfi var að líta til veðurs á morgnana. Þarna var sama veðrið 
og var í gær pg þannig mun það halda áfram að vera. 

Venjulega rignir í kringum áramótin, en í þetta sinn brást rign- 
ingin eiginlega alveg og hafði það í för með sér mikil og skaðleg 
áhrif á allan gróður. Um það leyti sem ég fór þaðan var farið að 
hitna mjög í veðri svo að hitinn nálgaðist stundum 100 gr. 

Fólkið, sem byggir Los Ángeles, fannst mér mjög ólíkt því, sem 
ég hefi áður þekkt. Yfirleitt er það mjög frjálslegt í framkomu og 
hugsunarhætti og nærri því eins ólíkt hvort öðru eins og það er 
margt. Þarna eru svartir menn og hvítir menn og allt þar á milli. 
Mjög mikið ber þar á blökkufólki, því það hefir fluttst þangað 
mikið á síðustu árum og er alltaf að fjölga. Fjölmennir eru líka 
Mexikanar og Kínverjar. En eitt er það, sem einkennir sérstak- 
lega alla þessa þjóðflokka er byggja Los Angeles, er hin frjálsmann- 
lega framkoma og áhyggjuleysi. Ekkert sem virðist skyggja á sólina 
og enginn virðist kvíða hvað morgundagurinn ber í skauti sínu. 
Því eins og segir: “Hver þjáning látin nægja sínum degi”. 

í Los Angeles búa, eins og þið vitið, margt fólk af íslenzkum ætt- 
um. Þar er íslendingafélagsskapur sem haldið hefir reglulega 
fundi. Því miður var ekki neinn fundur haldinn meðan ég dvaldist 
þar, og býst ég við að því ráði að mestu erfiðleikar í sambandi við 
vegalengdirnar. — 

Formaður þess hefir verið hr. Pétur Felsted, en kona hans, sem 
ættuð er héðan frá Gimli, hefir átt við mikla vanheilsu að stríða 
nú tvö undanfarin ár. — 

Þá býst ég við að margur hér hafi heyrt getið um hr. Skúla 
Bjarnason og fjölskyldu hans, sem annáluð eru fyrir gestrisni við 
alla íslendinga sem til Los Angeles koma. 

Loks langar mig til þess að minnast hér íslenzkrar konu, sem um 
mörg undanfarin ár hefir kynnt ísland með starfi sínu, en það er 
Nína Sæmundsson myndhöggvari. Eg kynntist henni fyrst heima á 
íslandi í fyrra sumar er hún kom þangað í boði Þjóðræknisfélags- 
ins og íslenzku ríkisstjórnarinnar. 

Hún hefir verið mjög afkastamikil í list sinni og bar sýning 
sú, er hún hélt í Reykjavík á síðastliðnu sumri, þess ljósan vott. Nú 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


15 


í seinni tíð hefir Nína gefið sig mjög mikið af málaralistinni og er 
henni ekki síður lagin höndin þar, en ég veit að hún hefir í hyggju 
mörg ný verkefni á sviði höggmyndarlistarinnar. 

Það eru vandfundnar konur eins og Nína er, en auðfundið er, 
þegar maður kynnist henni, að hér er mikil listakona á ferð og 
veit ég að ég mun ekki gleyma þeim stundum er við áttum saman. 

Eg gæti hér enn talið upp stóran hóp af íslendingum er ég 
kynntist í Los Angeles, en læt hér staðar numið. En eitt er víst að 
ég mun ætíð minnast þeirrar gestrisni og vináttu sem ég átti að 
mæta bæði hjá þeim og einnig hjá öðrum er ég kynntist þar. 

Einn staður, sem mér varð minnisstæður þar, er kirkjugarður- 
inn frægi Forest Lawn. Hlýtur sá staður að hrífa alla sem koma 
þangað, bæði sakir fegurðar og stærðar. Fer ekki hjá því að það 
taki heilan dag, ef skoða á allt svo að gagni komið. En þar eð þeim 
stað hefir verið lýst mjög fallega fyrir ykkur áður, sé ég ekki 
ástæðu til þess að lýsa honum frekar. 

En mig langar aftur á móti til að minnast hér á fagran útisam- 
komustað sem kallaður er Hollywood Bowl. Þar eru yfir sumar- 
tímann haldnir hljómleikar, allskonar, bæði hljómsveitir, söng- 
flokkar og einstaklingar koma þar fram. 

Þar eru líka á hverjum páskum haldnar guðsþjónustur sem þykja 
éftirminnilegar og hátíðlegar. Eg var svo lánsöm að vera þarna 
suður frá um páskana og átti ég kost á að hlýða á guðsþjónustu 
þar. En það var ekki alveg fyrirhafnarlaust. 

Nína Sæmundsson, sem býr skammt frá Hollywood Bowl, hafði 
boðið mér og tveimur vinstúlkum mínum að koma með sér. 

Þessar vinstúlkur mínar voru líka útlendingar í Los Angeles eins 
og ég og jafnvel komnar lengra að, nefnilega frá Bombay á Indlandi. 

Nína sagði: “Þið skuluð koma kvöldið áður til mín, því við þurf- 
um að vakna snemma til þess að komast”. 

Og það var orð að sönnu. Við sváfum ekki mikið þá nótt. Fórum 
á fætur kl. 3 um nóttina og klukkutíma síðar, er við komum þangað 
upp eftir, voru þá þegar margar þúsundir þar saman komnar og 
höfðu beðið um lengri tíma. 

Guðsþjónustan átti þó ekki að hefjast fyrr en kl. 6.30 um morg- 
uninn og biðum við því þar í 2Vi tíma. Alltaf var fólkið að koma. 
Bar það með sér bæði teppi og púða til þess að sitja á, og sumt það 
sem fyrst hafði komið, hafði jafnvel með sér kaffi og annað 
þess háttar. — 



ÁRDÍ S 


Mun ég lengi minnast þessarar stundar, því að þetta var svo 
ólíkt öllu því sem ég hafði áður kynnst og allt svo stórkostlegt á 
mælikvarða okkar íslendinga. 

Það, sem mér fannst eftirminnilegast var, að sitja þarna úti í 
hálfrökkrinu eða réttara sagt myrkrinu og sjá brún dagsins færast 
upp á himininn og myrkrið hverfa fyrir ljósinu, því að þannig er 
það nú alltaf í lífinu-, að þó að okkur finnist stundum dimmt uppi 
yfir þá birtir alltaf upp um síðir. 

Guðsþjónustan sjálf var með svipuðu sniði og aðrar guðsþjón- 
ustur. Sviðið, þar sem atriðin fóru fram, var mjög fagurlega skreytt 
blómum. Söngflokkar voru tveir, annar barnakór og myndaði hann 
hvítan kross á miðju sviðinu. 

Hljómsveit lék og tvær kvikmyndastjörnur aðstoðuðu, leikkonan 
Alexis Smith og Dennis Morgan er söng einsöng. Aðalræðuna flutti 
dr. Martin prestur við Methodista kirkjuna. 

Guðsþjónusta þessi er því, eins og ég sagði, mér eftirminnileg á 
allan hátt. — 

Svo mun það einnig verða um margar góðar stundir er ég hefi 
átt í þessari ferð, bæði í Califomiu og annarsstaðar og þá einnig 
hér í Winnipeg. Mun ég eiga eftir að meta þenna tíma eins og vert 
er þegar ég er komin heim aftur. Þetta ferðalag hefir verið mér 
góður skóli, góð reynsla á öllum sviðum, því þegar allt kemur til 
alls, þá er skóli lífsins strangasti skólinn, og veit ég að öll þið, 
sem eldri eruð, munuð hafa þá reynslu og taka með mér í sama 
streng. — 

Þessvegna vildi ég óska þess, að þeir sem ungir eru fengju sem 
flestir tækifæri til þess að ferðast til annara landa og kynnast öðr- 
um þjóðum og með því stækka sinn eiginn sjóndeildarhring. 

Og sérstaklega vildi ég óska þess að þeir ungu Íslendingar, sem 
hér eiga heima, ættu sem flestir kost á að koma til íslands í fram- 
tíðinni og kynnast af eigin sjón og raun því landi, er forfeður þeirra 
komu frá, því að þar, eins og víðar, sannast gamla máltækiðí “Sjón 
er sögu ríkari”. 

Að endingu vil ég svo þakka ykkur það traust, sem þið hafið sýnt 
mér, og óska Bandalagi Lúterskra Kvenna allra heilla og blessunar 
í framtíðinni. Óska að það eigi eftir að eflast og styrkjast, svo að 
starf þess á komandi árum beri sem mestan árangur í hmu þýð- 
ingarmikla verki, sem það er að vinna. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


17 



Þessi mynd er af skírnarathöfn í Fyrstu lútersku kirkju í 
Winnipeg, er séra Eiríkur Brynjólfsson skírði son þeirra hjóna 
frammi fyrir altari; Skírnarvottar voru systir séra Eiríks, systir 
frúarinnar, A. S. Bardal, Elín Siguðardóttir, Delores Eylands, 
Dr. W. Wengel og Lincoln Johnson, forseti Fyrsta lút. safnaðar. 


Séra Eiríkur og frú Guðrún Brynjólfsson 

Kveðjusamsæti var haldið í Fyrstu Lútersku kirkju að kveldi 
10. júní 1948, til heiðurs prestshjónunum séra Eiríki og frú Guðrúnu 
Við þetta tækifæri var frú Gúðrúnu flutt eftirfarandi ávörp, fyrir 
hönd Kvennfélaga Fyrsta Lúterska safnaðar: 










18 


ÁRDÍS 


Herra forseti; heiðursgestir og samkomugestir! 

Kæra frú Guðrún! 

Það er ætíð gleði og ánægja í því fólginn að bjóða velkomna 
gesti frá íslandi. En gleðinn verður blönduð eftirsjá er við erum 
að kveðja kærkomna gesti, sem árlangt hafa dvalið og starfað með 
okkur, og sem með sínu hlýja handtaki og kærleiksfulla viðmóti 
hafa skapað sér pláss í allra hjörtum — yngri sem eldri. 

Ekki sízt höfum við metið að fullu verðmæti hins hreina og kær- 
leiksríka boðskaps sem fluttur hefir verið frá stólnum í Fyrstu 
lútersku kirkju. — 

Frú Guðrún er orðin okkur kærkomin vinur, og mun það vinar- 
band, sem tengir okkur við ættjörðina, verða æ traustara fyrir 
komu hennar og viðkynning þetta síðastliðið ár. Tíminn hefir 
liðið helzt til of fljótt, við hefðum gjarnan viljað sjá inndæla litla 
drenginn sem er Canada fæddur, taka sín fyrstu spor í þessu landi, 
en fyrst svo má ekki vera, fylgja þeim öllum hugheilar blessunar- 
óskir allra í Fyrsta lúterska söfnuði. 

Þegar frú Guðrún fyrst kom til okkar og fréttist að þrír yrðu 
bráðum fjórir, tó’ku kvenfélögin sig til og heimsót'tu hana með vinar- 
gjöfum. Þá strax fundum við þann mjúka og blíða kærleiksstraum 
sem var inni fyrir hjá henni. 

Nú erum við að kveðja. Við viljum þakka henni og manni 
hennar fyrir allar hinar inndælu samverustundir sem við höfum 
átt, og óska að gæfa og guðs náð fylgi þeim heim til ættjarðarinnar. 

Við, meðlimir Kvenfélags Fyrsta lút. safnaðar og meðlimir Junior 
Ladies Aid, biðjum þig, frú Guðrún, að þiggja litla vinargjöf að 
skilnaði. — 

Megi framtíð ykkar og litlu drengjanna ykkar vera björt sem 
sumarsólin þegar hún bregður geislum sínum yfir heimili ‘ykkar 
á TjTtskálum. Og megi forsjónin beina braut ykkar aftur í vesturátt. 

Margréi Stephensen 

Varaforseti Kvenfélags Fyrsta lút. safnaðar í Winnipeg, og fyrir 
hönd Junior Ladies Aid. 

Mr. Chairman, Honored Guests, Rev. and Mrs. Eirikur Brynjolfson, 
Ladies and Gentlemen: 

As president of the Junior Ladies Aid and on behalf of that 
society, I am greatly privileged to have the honor of conveying 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


19 


good wishes and kind thoughts to you, our honored guests, Rev. 
and Mrs. Brynjolfson, and tfce pleasure it affords us to participate 
in the gift just presented to you, Mrs. Brynjolfson. It brings 
happiness to us all to have the opportunity to show our appreciation 
of the splendid example you both have set and the meritorious 
work you have done. 

You came to us in the time of summer and you are leaving us 
in the time of summer, and although the intervening time has 
encompassed a physical winter your personalities and spirit have 
maintained a continuous summer in our hearts all during your stay. 

The Icelandic nation has done well by itself by sending you as 
representatives, for surely you have been excellent messengers of 
goodwill. Your people may be proud of you. We have been 
pleasantly and favorably impressed by your attitude, by your 
psychology and philosophy, by your willingness to please, which 
obviously inherently comes from your willingness to do for others— 
your solicitude for the comfort of those in distress—your com- 
passionate and generous hearts. 

Yes, your nation did well by sending you to us—did well for 
us too, for we have admired you from the first, Rev. Brynjolfson, 
for your sparkling personality, for ýour kindness and sincerity 
that radiates so strongly, for your beautiful Icelandic language. 

And you, Mrs. Brynjolfson, we have learned to admire very 
much. You with your retiring nature, have gradually unfolded 
your innate beautiful qualities on better acquaintance. We have 
felt kindness and generosity, strength of simplicity and sincerity 
emanating from your personality. 

You both have much charm. We are very happy to have been 
privileged to become acquainted with you. We should like to 
have known you better and that your sojourn here could have been 
longer. 

We are sorry we must bid you farewell and bon voyage. We 
ask God to bless you and yours wherever you are and wherever 
you may go. 

We hope that you will sometimes think of the J.L.A. of this' 
church, for we will always remember you—remember you and 
your sons, Brynjolfur and Gudmundur—remember that Gudmundur 
is a Canadian and therefore sort of belongs to us. 



20 


ÁRDÍS 


We wish you the best there is to wish—health, happiness, peace 
and prosperity. And may you come again to Canada, Rev. and Mrs. 
Brynjolfson, Brynjolfur and Gudmundur. God Bless you all. 

Louise Gudmunds, 

President, Junior Ladies Aid. 

June lOth, 1948. 


Á síðasta fundi tuttugasta og fjórða þings Bandalags Lúterskra 
Kvenna, var frú Guðrún Brynjólfsson kjörinn heiðursmeðlimur 
félagsins. — Við það tækifæri ávarpaði hún þingið þannig: 

Forseti, háttvirtu fulltrúar og gestir! 

Eg vil láta í ljós gleði mína og þakklæti fyrir þá vinsemd og þann 
heiður, sem þið hafið sýnt mér með því að bjóða mér að sitja fundi 
þessa 24. ársþing Bandalags Lúterskra Kvenna. En þó um fram 
allt þakka ég þá óverðskulduðu sæmd að kjósa mig heiðursmeðlim 
Bandalagsins. Eg tek það líka sem augljósan vott heiðurs og sæmdar 
fyrir ísland og íslenzka þjóð, þar sem ættir okkar allra eiga sínar 
dýpstu rætur. — 

Eg hefi nú í næstum því heilt ár dvalið í þessari borg, svo fjarri 
föðurlandinu, ættingjum og vinum. En ástúðin, vináttan og inni- 
legur kærleikur fólksins sem ég hefi kynnst, hafa bætt mér þetta 
upp og gleðin yfir því að sjá litlu drengina okkar hjónanna vaxa 
og þroskast, gerir þetta ár ógleymanlega hugðnæmt. Og nú síðast 
ástúð ykkar hér á þinginu, verður minning sem aldrei gleymist. 
Eg árna félögum Bandalagsins allra heilla með vaxandi starfi fyrir 
ríki Krists, söfnuðunum til varanlegrar hamingju. 

Guð blessi ykkur allar. Hafið hjartans þakkir fyrir allt. 

Guðrún Brynjólfsson. 

__-I-_ 

All the great changes in the life of one man or in the life of the 
whole of humanity began and are achieved in thought oniy. 

No matter what external changes may take place in the lives 
of men, no matter how men may preach the necessity of changing 
their sentiments and their acts, the lives of men will not change, 
unless a change takes place in their thoughts. 


LEO TOLSTOY 



Hvernig getur konan bezt 
styrkt heimsfriðinn 

Erindi efiir frú Rannveigu K. G. Sigbjörnsson. 

Fluíí á þingi Bandalags Lúierskra Kvenna í Fyrsiu Lútersku kirkju 
í Winnipeg 5. júní 1948 


"Drag skó þína af fólum þér, því sá siaður 
sem þú siendur á er heilög jörð". 

Þessi aldaforna setning kom ósjálfrátt í huga minn, þegar mér 
virtist það ljóst, að hér mundi mér gefast kostur á að tala fáein orð, 
og nú kemur hún með auknu afli, auknu ljósi, er ég er virkilega 
stödd hér. Hér er elzti, rót-dýpsti og að öllum líkindum, ávaxta- 
níkasti skjólmeiðurinn sem íslendingar hafa plantað fyrir vestan 
haf. Hér hafa margir af vorum ágætustu mönnum og konum, lagt 
heilan huga og staðfasta hönd, að gróðursetningu og ræktun þess- 
arar stórmerku stofnunar, og eru að gera það enn, svo óhætt mun 
að staðhæfa þetta. 

Ein af þeim viðamiklu greinum, sem vaxið hafa útaf Fyrsta Lút- 
erska söfnuði og þeim öðrum söfnuðum sem vaxið hafa af sömu 
rót, er Bandalag Lúterskra Kvenna. Sameinaðir kraftar fjölda þeirra 
kvenna, sem standa og starfa á sama grundvelli og undir sama 
merki. — 

Þegar maður er því staddur yðar á meðal, er maður staddur á 
meðal allra lútersku safnaðanna hér vestra og yfir huga manns 
svífur ylmur úr fjarlægð, eitthvað um trúfestina, erfiðið og afrekin 
sem þær og þeir, er að standa, hafa sýnt og mætt til þess að halda 
byggingunni uppi. Þar sem öðruvísi hefir farið, er ekki eins aðlað- 
andi við að dvelja. Brothljóðin eru sjaldan skemtileg. Vafalaust 
orsakast þau í þessu tilfelli af vanmætti þeirra, er vildu byggja, 
en orkuðu ekki. Það er sú hliðin sem snýr að mér en frá ykkur. 

Að lífsþróttur lúterskrar kvenfélags starfsemi er ekki að minka, 
heldur virðist fara vaxandi með ári hverju, um það bera störfin 
beztan vott. Aðeins út frá lifandi starfi hvers einstaks safnaðar 
og gróðri, samhygð og samvinnu, getur slík starfsemi átt sér stað. 



22 


ÁRDÍ S 


Félagsmyndun, félagsmála-útbreiðsla, félagssamtök, þingfundir, 
blaðaútgáfa á báðum tungum svo sem Árdís er. Svo stórkostlega 
mikið, sem kemur á konurnar af beinu safnaðarvið'haldi heima 
fyrir ofan á alt annað erfiði dagsins, þre'kvirkið mikla, sem maður 
heyrir og les um á seinni árum. Bygging Sunrise Camp og mót þau 
sem þar eru haldin. Margt af þessu má segja eru risaátök. — Megi 
þau öll verða lil sem mesirar blessunar. 

Þegar hinar ágætu konur Bandalags Lúteskra kvenna, með frú 
Ingibjörgu Ólafsson í broddi fylkingar, sýndu mér þá velvild og 
þann sóma að bjóða mér að koma hingað, hlutaðist svo til að ég 
talaði um spursmálið: "Hvernig geiur konan bezt siyrki heims- 
friðinn?" — 

Það eru venjulega ærin takmörk á afgreiðslunni á því, sem ég 
tekst á hendur að gjöra, og vona því að enginn taki sér það til, þó 
svar mitt við þessari spurningu nái ekki inn á svo ótal mörg svið, 
sem aðrir kunna vel að koma auga á, en geta vel dulist mér. Eg 
vil leitast við að svara frá mínum sjónarmiðum svo samvizkusam- 
lega sem ég get. 

Til þess að leiða vandamál heimsins, og heiminn þar með, inn á 
sem bezta braut, tel ég fyrst og fremst einn veg bæði beztan og 
hverjum einstaklingi mögulegan: það er bænin. Bænin daglega 
fyrir lýð og land og fyrir heiminum í heild sinni. Bænin er bók- 
staflega það eina, sem vér eigum full ráð á. Það er fullkomnasti 
vegurinn sem liggur til þess máttar, sem ræður yfir mannssálinni 
og getur komið til mála að sveigi vilja mannsins í þá átt, sem 
vizkan og velvildin komast að. Máske að sumum finnist þetta seinlát 
aðferð, og stundum fáist ekki það sem um er beðið. Má vera að 
svo talist til. Vér vitum ekki æfinlega hvers biðja ber. Það er 
áreiðanlega stundum orsökin til þess að vér bænheyrumst ekki. En 
Það er trú mín að vér fáum þá eitthvað annað miklu betra í stað- 
inn. Enn er vel að athuga það, að sannarlega síðan að menn tóku 
að ákalla nafn Guðs á jörðunni, þá hafa orðið miklar framfarir. 
Allar sannar framfarir eru bænheyrsla til þeirra, er barist hafa 
fyrir þeim, og þá er bænheyrsla svo og svo margra annara sem 'hafa 
óskað eftir þessum eða hinum umbótum, en áttu engin önnur ráð 
til þess að styðja að framgangi málanna, en að óska þess og biðja 
um það, svo máske eftir alt er fullkominn sannleikur í setningunni 
sem ég las, í blaði frá íslandi veturinn 1930 og er svona: “Alt, sem 
vér höfum vonað og vænst af verðmætu lífi rætist”. 



Ársrit BancLalags lúterskra kvenna 


23 


Þess skal minst að þegar heimsófriðurinn 1939—’45 var í aðsígi, 
þá sendi Anglican kirkjan út hvert smáritið á fætur öðru, þar 
sem fólk var beðið um að sameina sig í bæn um það, að ófriður 
félli ekki á. Hvernig undirtektir voru á þessu, veit ég auðvitað 
ekki; hitt veit ég, að á meðan á ófriðnum stóð, var aftur og aftur 
gengist fyrir sameinuðu bænahaldi af Anglican kirkjunni, Lút- 
ersku kirkjunni og United Church of Canada og af flest öllum 
kirkjum landsins. Satt er það að ekki fékst það fyrra, ófriðurinn 
skall á, en máske samt, að sambænir þeirra er áttu ástvini sína í 
skelfingunni miklu, ásamt einstaklings bænum hafi orkað stöðvun 
ófriðarins. En hvað var í vegi fyrir fullri bænheyrslu? Til þess að 
gjöra sér ljós atriðin í upphafi ófriðarins 1939—’45 innanlands á 
Þýzkalandi, er gott að lesa bókina “Until that day”, það er frásögn, 
ekki skáldsaga. Það er auðséð á frásögninni. Prests sonur, ágætur 
maður, að því er virðist, háskólamaður, er síðar varð prestur, segir 
frá, en þýzk kona í Bandaríkjunum þýddi á enska tungu. Bókin 
lýsir inn á áminst svið. Hún lýsir Kka inn í mannssálimar sem hún 
fjallar um, mjög glögglega, og inn á sviðin, sem ómögulegt er að 
semja frið á. — 

Næst spyrjum vér: "Hvað er heimssvið?" 

Fyrir flestum mun umhugsun um heimssviðið, skiftast í tvent. 
Það nálæga og það fjarlæga. Það fjarlæga eru lönd og menn, sem 
við finnum okkur ekki part af í fljótu bragði en áttum o'kkur á 
því við nánari athugun, að allir menn á jörðunni eru bræður, hvort 
sem við orkum nokkru um það eða ekki að koma þeirri hugmynd 
verulega að. Hið nálæga erum við sjálf og okkar umhverfi. Rétt núna 
þegar við hugsum um menn í fjarlægð sem hafi mikil ráð með hönd- 
um, þá kemur flestum í hug þeir sem sitja á rástefnunum nú, ár 
eftir ár að reyna að koma skipulag á heiminn. Og það gengur erfitt 
og veltur á ýmsu. Vel má samt athuga það, að bót er að mikil, að 
nokkrir menn þreyta kapp um það yfir borðin hjá sér hvernig haga 
skuli heimstjórn heldur en að heiminum sé öllum steypt úti blóðbað. 
Og með þessum fundarhöldum hefir þó orðið nokkurra ára töf 
fyrir nýjum ófriði, og ég er í tölu þeirra, sem vonast eftir að það 
takist að sneiða hjá heildar ófriði. 

Á hinn bóginn virðast heimsmálin, ekki nærri eins ljúfleg við^ 
fangs og okkur finst oft þegar við erum að heyja stofu- og eld- 
húsastríðin heima hjá okkur sjálfum. Hver sá eða sú sem í allri 
einlægni og alvöru hefir fengist við félagsmál, já og þó ekki sé 



24 


ÁRDÍ S 


nem bara heimilsmálin, hefir reynt það, að sitt sýnist hverjum, og 
erfiðið er æði mikið á því að heildin vinni í eina átt, og heimsmálin 
eru bara endurtekning, samsteypa, af litlu eða stóru félagsmálunum 
heima fyrir, alveg eins og heimilin og félagsheildirnar eru ríki 
útaf fyrir sig. 

Um þátttöku konunnar í málunum, á því sem vér nefnum heims- 
sviðið núna, má minnast á nokkur atriði: 

Mrs. Nellie McClung er kona vel þekt fyrir gáfur, velvilja og dugn- 
að. Til skamms tíma hefir hún verið fremsti kvenn-rithöfundur 
Canada. Hvort aðrar eru komnar á undan henni nú, veit eg ekki. Eg 
efast um það þegar alt kemur til alls. Marga deilugreinina las eg 
eftir hana fyrstu árin, sem ég var úti á landinu, þar sem hún ávítaði 
bændur fyrir ónærggætni við konur sinar í landbúnaðarstritinu. 
Hún var berorð og tók ávalt svari konunnar. Hún dró margar skýrar 
og átakanlegar myndir af máli sínu. Hún sagði líka, að ef hún hefði 
æfinlega þvegið upp morgundiskana sína áður en hún sinti börnun- 
um sínum bæði með því að lesa fyrir þau sögur, og annað, þá hefði 
þeim ekki orðið vel sint. Mrs. McClung barðist ásamt fleirum fyrir 
því, ár eftir ár orðið “persóna” fyrir orðið “kona” væri leitt inn 
í brezk lög og hún var ein þriggja kvenna sem fór til Englands, mig 
rninnir árið 1927, til þess að mæla fyrir því máli fyrir hæsta rétti 
brezka veldisins, Privy Council. Málð fékk þá framgang alt í gegn 
fyrir þeirra frammistöðu. Svo síðan erum við, brezkar konur 
“persónur”. — 

Þetta meðal margs annars, er vottur þess, hvað mannfrelsi fyrir 
konuna, mentun, og þekking á málefnunum er bæði nauðsynleg og 
gagnleg fyrir land og lýð. 

Sannarlega tel ég þetta mikið starf og til blessunar unnið. Núna 
fyrir 1939—’45 heimsstríðið, í þó nokkur ár, stóð Mrs. McClung í 
töluverður stímabraki út af International Politics, eða hemispólitík- 
inni. Hún dembdi líka einu og öðru yfir þingmennina heima fyrir, 
og fékk ýmislegar hnútur fyrir bragðið, svo sem þegar einn fremur 
misvitur maður, að manni fanst, gerði vissa tillögu, sagðist hún 
ekki vita af hverju að elding af himni, hafði ekki slegið húsið um, 
og manninn eins, úr þessari tilveru. 

Frúin lifði í gegnum þetta alt. Rétt fyrir ófriðinn sá ég að hún 
var enn að segja bræðrum sínum til syndanna. Hún sagði þeim 
iíka nokkuð fyrir verkum. Sagði þeim að ef þeir létu vissar þjóðir 
hafa meiri nýlendur, þá myndi alt lagast. 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


25 


Það voru óðum að þykna, skýin fyrir Evrópu. Bræður Mrs. 
McClung létu ekki segja sér þetta tvisvar. Þeir buðu henni með 
sér í sérstaka nefnd sem þá var send til Evrópu til þess að reyna 
að laga málin. Hún skrifaði ýtarlega um ferð sína. Hún lýsti því, 
þegar myrkrið var að falla yfir borgirnar og allir urðu að svamla 
til og frá í svarta myrkri. Hún sagði að hverjum einstaklingi af 
tilnefndri nefnd hafði verið gefinn dálítill rafhnappur með ljósi í, 
til þess að hafa einhverja dálitla glóru. Þau nældu þessum hnapp 
í yfirhafnir sínar. En stundum mátti ekki hnappurinn vera utan á. 

En svo hræðilegt sem myrkrið úti fyrir var, þá var svo að sjá 
sem óttinn í mannshjörtunum við það sem væri að falla yfir heim- 
inn væri enn ægilegri. Þessari ágætu konu gekk þetta mjög til 
hjarta. — 

Svo sneri nefndin heim. Hin mikilhæfa og vel mentaða kona 
gat ekki fremur hnykað þeim tíðindum sem í aðsígi voru en hún 
gat ráðið yfir öldum hafsins. En heiður og þökk sé Mrs. McClung 
fyrir alt það góða sem hún hefir lagt til málanna. 

Madam Shiang-Ki-Shek flutti hverja ræðuna annari fallegri hér 
í Ameríku til líknar landi sínu. Það má slá því föstu, að árangur 
og hann ekki lítill, kom af starfi hennar. Samt er nú barist í Kína 
enn, og það var barist í mörg ár á undan 1939—’45 ófriðnum. Þrátt 
fyrir það, bera sagnir þess vott, að þessi kona hafi unnið landi 
sínu ómetanlega blessunarríkt starf. 

Frú Eleanor Roosevelt, er enn ein nafnfræg kona, sem lætur sig 
heimsmálin varða, af kunnum ástæðum. Hún er alstaðar velviljuð 
og áhugasöm. Vafalaust hefir hún starfað mikið til góðs fyrir land 
og lýð og heiminn í heild sinni. Hitt væri að ætlast til of mikils, 
að áhrif hennar, þó góð séu, kveði niður vandan sem er fyrir dyr- 
um,-en manni þykir ósegjanlega vænt um að vita af henni á betri 
bátnum. — 

Mrs. Vijaya Lakshima Pandit af India, er sögð kona, sem er 
sendinefndarformaður á aðalfundi Sameinuðu þjóðanna. Það hefir 
oft heyrst, að hún hafi fylgt máli sínu vel fram og hefir mikinn 
áhuga fyrir málum síns lands. Hún hefir stundum fengið áheyrn 
og hana mikla. Þó slíkt væri akki nóg til þess, að laga öll lands- 
mál hennar. 

Það er eitt að gera samþyktir yfir fundarborðum Sameinuðu 
þjóðanna eða nokkurt annað fundarborð, htit er annað að láta ein- 
staklinga eða þjóðir hlýða þeim samþyktum. En mikið gleðiefni 



26 


ÁRDIS 


er það að vita af rétthugsandi konur taka þátt í heimsmálunum, 
og ég vona að þeim fjölgi sem gera það áríðandi málum síns heim- 
ilis að skaðlausu. 

Þegar um það ræðir að konur yfirleitt leggi sinn skerf til heims- 
friðarins, horfir maður eðlilega nær sér. 

Eg skal taka það fram, að fyrir mánum augum er engin tign 
ákjósanlegri en sú að vera góð móðir og eiginkona. Samt hafa verið 
og eru til konur sem hvorugt urðu, en sem störfuðu og starfa enn, 
mæðrum, börnum sem öðrum, til mikillar blessunar, Florence 
Nightingale var ein slík. Maður gæti aldrei talið upp allar þær 
merku og ágætu konur sem hafa unnið heimili sínu og umhverfi 
ómetanlega blessunarríkt starf og á sama tíma alið upp börn sem 
urðu og eru ágætir borgarar mannfélagsins, fremur en maður gæti 
í einu stuttu erindi, til greint jafnvel það takmarkaða sem maður 
þekkir, til trúboðs út á við, bæði í barna-uppeldi og kirkjulegum 
starfa. Eg minnist aðeins á eina slíka konu, frú Láru Bjarnason; 
hún var fædd til forustu og var samtíðar konum sínum til fyrir- 
myndar í háttprýði og stjórnsemi, utan húss og innan. 

Það er kunnugra en frá þarf að segja, að aðferð manna, að byggja 
upp löndin, er sú, að byggja, rækta, prýða sitt hið nálæga um- 
hverfi. Það virðist því vera sanngjarnt í þessu tilliti, að leggja sem 
sem bezta rækt við það sem dýrast og bezt er, næst manni. Ekk- 
ext er eins dýrmætt og mannssálin. Allar hugsanir og gerðir mann- 
anna koma frá hugarheimi þeirra. Það er sá heimurinn, sem mest 
er nauðsyn að rækta, sem allra bezt. Heimilið, kirkjan, skólinn og 
aðrar stofnanir, sem áhrifin gefa, ráða svo miklu um framtíð 
einstaklingsins. Af þeim ástæðum verður bæði að viðhalda þeim 
með gaumgæfni og gefa þeim alla þá samvinnu sem heimilið á 
mögulega kost á. Nýlega minti einn af okkar mikilhæfu kirkjunnar 
leiðtogum, séra Rúnólfur Marteinsson, okkur á það, hve nauðsyn- 
legt væri að hafa Guðs orð um hönd á heimilunum. 

Mikil ábyrgð fylgir lífinu í heild, en ég held að ábyrgðin sé hvergi 
meiri en á meðhöndlun barnsins. Fyrst: Barnið er maður, þó það 
sé Mtill maður. Annað: Barnið er hjálparlaus maður í höndum þess, 
er það hefir meðferðis, hvort sem það er móðir þess, faðir eða ein- 
hver annar. — 

Ábyrgð fullorðnu persónunnar í þessu tilliti, er ólýsanlega mikil. 
Til þess að tryggja varanlegan, sannan heimsfrið, verður að halda 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


27 


áfram að kenna börnunum það eins og verið hefir. Að hinn kross- 
festi upprisni Jesús Kristur sé frelsari mannanna. 

Því dýpra, sem maður lítur inni í tilveruna, því betur sér maður 
að það hlýtur að vera sannleikurinn tilverunnar. Þess vegna inn- 
rætir það barninu kærleika Guðs. Ekki að vér elskuðum hann að 
fyrrabragði heldur að hann elskaði oss, eins og í skrifinu stendur. 
Það framkallar í mannssálinni það bezta og dýpsta, sem guð hefir 
lagt þar. Það verður að innræta barninu það, að Guð sé algóður, 
almáttugur, alvís, alstaðar nálægur. Að í hans hendi er öll tilveran, 
allur tíminn, allar kringumstæður. Öll öfl tilverunnar, hverju nafni 
sem vér nefndum þau. Hvaða heima sem maðurinn getur hugsað sér 
eða ekki hugsað sér, í tíma og í eilífð, þá 'hlýtur Guð að vera þar 
máttkari og nærverandi, sé hann ákallaður í anda og sannleika. 
Nærverandi alla tíð, en ef vér erum á valdi þess illa, þá er ekki 
líklegt að vér finnum nálægð Guðs. 

Guð almáttugur, faðir vor og skapari, er uppspretta allrar mildi, 
allrar vizku, alls sannarlegs kærleika. Hann er líka máttarins Guð. 
Jesús Kristur sannar oss þetta, í lífi sínu. Kenningum sínum, í 
dapða sínum og upprisu, og þar með þeim kenningum og fyrirheit- 
um sem hann talaði um eftir upprisu sína, í öllum máttarverkum 
kærleikans hér á jörðu. í mætti og mildi orðsins, í lífsafMnu sem 
lifir í sálum mannanna, tendrast og fágast við ræktun kristinnar 
trúar og sýnir sig fram á þessa stund. 

Þar sem kristin trú’ dvínar, þar dvínar og framsóknarþráin, þar 
smá kulnar eldurinn. Þar verður lífið ömurlegt, grófgert, ósvífið. 

Um þetta vitna skáldin. Hér er eitt óhrekjandi og fagurt ljóð 
um það: 


Öllum 'hafís verri er hjartans ís, 
því hann heltekur skyldunnar þor, 

Ef hann grípur þjóð, þá er glötun vís, 
þá gagnar ei sól né vor. 

En sá heiti blær, sem til hjartans nær, 
frá hetjanna fórnarstól, 
bræðir andans ís, þaðan aftur rís, 
fyrir ókomna tíma sól. 


Þannig söng einn af hinum mætustu og glæsilegustu sonum ís- 
lands, Hannes Hafsteinn. Kross Jesú Krists, er mesti fórnarstóM 


28 


ÁRDÍS 


tilverunnar. Það er því bæði skiljanlegt og sjáanlegt, að þaðan 
streymir mestur fórnar- og framfara eldurinn. 

Fyrir stuttu var dálítil saga í blaðinu Bjarmi. Sagan var eftir 
Bandaríkja trúboðan fræga Dr. Jones. Frásagan var á þessa leið: 
“Ungur maður sat við strönd vatns og var að lesa bók. Svo kemur 
annar ungur maður að og vill synda í sjónum þar. Heimamaður 
segir honum, að hér megi hann ekki gjöra það, því það sé hættu- 
legt, straumar svo þungir að menn orki lítt á móti þeim. Aðkomu- 
maðurinn vill ekki hlusta á þetta, en fer út í vatnið. Eftir stutta 
stund urðu straumarnir ‘honum yfirsterkari. Hann kallar á piltinn 
á ströndinni og biður hann að hjálpa sér. Pilturinn á ströndinni 
fleygir sér í sjóinn og syndir knálega út til hans og tekur að bisa 
honum áleiðis til lands. Það gengur erfitt. Þeir finna fjöl og heima- 
pilturinn reynir með erfiðleikum að koma piltinum á fjölina, en 
hann er þá svo þjakaður að hann fellur af fjölinni. Enn stritár 
heimamaðurinn vel og all-lengi. Þessi viðureign endar með því, 
að hann kemur aðkomupiltinum svo nærri landi að hann bjargast, 
en þá er hann sjálfur orðinn svo uppgefinn að hann sekkur. 

Þetta er leyndarmál kross Jesú Krists. Vér erum aðvaraðir í lög- 
máli Drottins. En æði oft fer hlýðnin út um þúfur á einn og aniian 
veg. En Guð faðir vor á himnum yfirgefur oss ekki; þess vegna 
sendi hann okkur Jesúm Krist og lagði þar með lífsins- og kær- 
leikans streng í sálir allra þeirra, sem virkilega innrætast krist- 
inni trú. — 

Hér bregður fyrir sterkum geisla um þetta mál, frá föðurlandi 
voru: 


Lífsins dyr á síðu sinni, 
setur Jesús opnar hér. 

Svo angruð sála athvarf finni, 
öll þá mannleg hjálpin þver. 

Hver sem hefir þar athvarf inni, 
frá eilífum dauða leystur er”. 

Þetta er í þeim sálmi, sem Grímur Thomsen höfuðskáld og menta- 
maður telur meðal allra þeirra svipmestu af Passíusálmunum. Þó 
hann telji þá alla gimsteina. Þess eru einnig dæmi, að jafnvel böm 
fundu svifið á sálminum, sem eitthvað það er lyfti undir lífsveruna 
og setti hana á meira flug en annað. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


29 


Kæru tilheynendur! Hégóminn grípur aldrei svona djúpt og varan- 
lega inn 1 sálir mannanna, þeirra eldri, djúpthugsandi og vel upp- 
fræddra og þeirra yngri, saklausra og fáfróðra um hina virkilegu 
tilveru. Það hlýtur að vera, að aðeins sannleikurinn sjálfur geti 
orkað því. — 

Nákvæmlega efni þessa vers, er efni sálmsins enska: “Rock of 
Ages”, í meistara þýðingu eftir séra Matthíis Jockumsson: 
“Bjargið alda”. 

Það væri hægt að telja, vitaskuld, í það óendanlega, sannanirnar 
fyrir því, að lífseldarnir og ljóseldarnir þjóðanna, eru sóttir í 
kristna trú. Hún lýsir upp svo aðdáanlega það sem fallegt er og 
veigamikið frá fyrri tímum einnig. 

Þegar Guðs ríkið kemur í fjöldans hjarta, þá getum við von- 
ast eftir friði, sönnum friði, út á við, á þessari jörðu. Kristnir menn 
bæði postular Drottins og aðrir — ótölulegur fjöldi — hefir sýnt 
það og sannað að þó þeir líði þjáningar og þrengingar, þá er friður 
Guðs og traust á hann inst og dýpst í hjörtum þeirra. Það hlýtur 
að vera fyrst og fremst friðurinn sem boðaður var nóttina helgu. 

Framhald í næsta hefti Árdísar. 

_ + _ 


How To Live Your Faith 

Based on a book by Rev. E. Thomas 
Presented by MRS. ELLEN FAFNIS 

Madam President, Friends: 

First I want to thank the committee of the Lutheran Women’s 
League for the privilege of taking part in the program tonight. 

As most of you know, one purpose of the Lutheran Women’s 
League is to foster Christianity in the home, therefore I looked 
for a subject which would be in harmony with the spirit of the 
organization. As Christian women we are continuajly in search of 
literature which gives us inspiration in fostering this ideal. Recently 



30 


ÁRDÍ S 


I read a book that I thought would be helpful to all of us. It is 
called “How to Live Your Faith” by Rev. Ernest Thomas, a pastor 
of one of the large churches in the East. His book is an attempt to 
answer some of the persistent questions asked by Christians who 
are earnestly seeking to make religion an effective force in their 
lives. 

At one time the author was a guest speaker at a banquet. 
At the close of his address the chairman arose and began his re- 
marks saying “Now it’s time for us to take care of some practical 
matters.” Many seekers for basic truths about God beiieve that 
religion is not practical, that it will not stand the test of reason 
and knowledge. They are certain that faith in God will disappear 
whenever the spotlight of scientific progress is allowed to fall on 
religion. The fact of the matter is, however, that Christianity is 
founded on data, observable facts and documentary evidence which 
are as dependable as any other basic knowledge known to man.” 

It is not only knowledge that enables us to know God but also 
appreciation. We learn to know our God as we develop our powers 
of appreciation. God is plainly showing Himself in the beauty of 
nature and music, of literature and art, and thru the miracle of 
lives which have been transformed by His presence until they seem 
to reflect His nature. However, it isn’t enough to have knowledge 
and appreciation, it is faith that is the golden key which unlocks 
the mystery of the Divine. Christ continually asks us to have faith. 
To the sick woman He said. “Thy faith hath made thee whole.”. “By 
faith you can remove mountains”. None can know the Creator 
except thru faith. 

After knowing God we wish to commune with Him thru 
prayer. Rev. Thomas suggests that we set aside a definite time 
for prayer—just as we need regular hours for eating and sleeping 
so we need a definite time for praying. If meals are irregular, the 
diet is out of balance; in the same way there may be spiritual 
starvation unless there is some time set aside for prayer. One 
may pray anywhere, on the bus, on the train or at our daily tasks 
about the house. The thing to keep in mind in prayer is this, that 
we are speaking directly to God therefore the prayer should be 
simple. When we pause to talk to the Heavenly Father the words 
we use matter little but the fellowship with one who is all-powerful 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


31 


yet loves and cares for us is what gives us renewed strength. Prayer 
is not a magic formula but rather the human spirit seeking to find 
the will of God. Madame Chiang Kai-shek says, in a discussion of 
what prayer means to her. “I used to pray that God would do this 
or that. Now I pray that God will make His will known to me.” 

Finally, if we wish to acquire the Christian technique for 
prayer we must pray expectantly. Stand on tiptoe spiritually as 
you say your prayers. Believe that God will be with you; have 
confidence that you will be refreshed in body and renewed in spirit. 

Another part of the book deals with the topic “How to face 
the Unforeseen”. We are all confronted by problems of the unfore- 
seen. There are moments when we are troubled by the possibilities 
of misfortune. If we are to be happy we must discover the technique 
by which we can face the unforeseen. The early Christians were 
forced by their pressing hardships to learn how to handle this 
problem. Apostle Paul possesed a faith which he knew would help 
to carry Timothy thru whatever might be ahead. He declared, 
“Nevertheless, the foundation of God standeth sure.” Paul knew 
that he could depend on the assurance of God’s presence and God’s 
interest in the individual Christian’s life. The unforeseen loses its 
terror when we can testify with confidence that the foundation 
of God “standeth sure.” 

Another step by which we may learn to face the unforeseen 
is this. “Learn to livé a day at a time.” “Sufficient unto the day is 
the evil thereof,” says the Master. There is strength to be had 
for all of us if we meet our problems each day as they arise. Our 
faith in God gives us sufficient strength for our needs. 

In order to be optimistic and secure about the future the 
Christian must learn to read the Bible. The author suggests four 
points to keep in mind in reading the Bible. First, read it regularly. 
It is well to have the Bible close at hand, read a portion daily — 
enough to stimulate thought and inspire worthy actions. 

Second point: Read it selectively. Many like the Books of 
Psalms and Proverbs because their message is simple, direct and 
immediately applicable to the life of an individual. Third point: 
Read it intelligently. The reader must place the Bible in its true 
historical setting. When we read the chapters of Isaiah we must 
realize they were written in times of bondage. There is glowing 


32 


ÁRDÍS 


triumph in the life of Paul when we realize that some of his letters 
were written while he was languishing in a Roman dungeon. 

Fourth point: Read the Bible expectantly. The Bible has a 
message to give to each individual who approaches its pages in a 
spirit of expectahcy. Between its covers every seeker will find 
courage faith and hope. 

There is treasure in store for each Christian who will read the 
Bible regularly; who will select the most helpful passages; who will 
approach the book intelligently with the expectation of finding 
inspiration there. 

In this book Rev. Thomas devotes a chapter to the topic “How 
to be Happy.” He bases his remarks on the Biblical statement “He 
who wishes to see happy days let him restrain his tongue from 
evil.” 

Evil words often cause unhappiness in the home; untrue words 
cause misery in the neighborhood. Homes have been broken up on 
accQunt of unkind words. There is also a positive side to the power 
of words. Happiness comes to the individual who has trained him- 
self to say helpful and encouraging words. The most popular people 
are the ones who learn to admire others, those who find qualities 
to praise in the lowliest people, those who never fail to say the 
encouraging and kind word. 

Another rule for happiness is “Turn from evil”. There are many 
examples where evil has made a slave of man. Sometimes alcohol 
robs a man of his money, his position and his friends. If he is un- 
willing to turn from evil his happiness is lost. 

The third rule for a happy life is found in the simple and posi- 
tive statement of the Psalmist “Do good.” Jacob Ríí’s tells the 
story of two brothers in Europe who owned adjoining farms. When 
Christmas came each one wanted to surprise the other with a gift 
but they were poor. On Christmas Eve one of the brothers went 
across the field which separated the farms, carrying on his back 
his best bag of seed corn. That was his gift to his brother. At the 
same moment the other brother was making his way in the opposite 
direction, carrying a bag of his best seed wheat. Each was giving 
the best he had, Mr. Ríí’s ended the story by saying, “Earth came 
close to heaven that night.” So earth approaches close to heaven 
when a worthy deed is done for others. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


33 


The fourth rule for a happy life is—“Seek peace and pursue 
it.” The happy life is the one in which the habits and customs make 
for inner peace. We acquire this inner peace when we are ready to 
believe that God is ready to give us strength whenever we need 
and to guide us in every hour of hardship. 

Rev. Thomas tells us how to get the most out of worship. Many 
Christians, he points out, are disappointed because they do not 
receive more inspiration when they attend church services. All 
of us have moments when we feel this way. We are aware that 
there is a technique whereby we may receive more benefits from 
worship. As with private prayer, the benefits of public worship are 
infinitely greater if we attend church regularly. However, more 
is demanded of the Christian than merely filling the empty pew but 
the regular habit of church attendance is the first step. We must 
believe that God is there and we will have a close fellowship with 
Him. The primary purpose is to meet God and receive strength 
and direction for living. From the organ prelude to the benediction 
the service is designed to help us if we enter into it with an open 
and an understanding heart. 

The next chapter deals with the subject “How to conquer fear.” 
Babes are born with only two fears, fear of loud noises and fear 
of falling. All other fears are acquired and the number increases 
as we get older. Fear is common to all humanity. It is, therefore, 
inevitable that we should ask, “How can I conquer fear?” Christian- 
ity has an answer to this problem. Again when Timothy expressed 
anxiety about his work, Apostle Paul said to him, “God does not 
give us the spirit of fear but of power, of love, and of a sound mind.” 
The fact that God does not give us fear indicates that fear is foreign 
to Christianity.” Paul points out what we may substitute for fear. 
First he says, “God has given us a sound mind.” That means that 
we must not allow the imagination to create situations which cause 
fear. If we do we are not maintaining a sound mind. Fear may be 
overcome by facing an issue squarely, then using such practical 
power as is available to overcome it. Then we are of sound mind. 

Apostle Paul suggests another factor in conquering fear. He 
tells us to substitute love for fear. The early Christians learned to 
use love to control the fears which threatened the Christian com- 
munity. They must have trembled before the relentless persecution. 



34 


ÁRDÍS 


Yet John said, in his first letter, “There is no fear in love, but perfect 
love casteth out fear.” Thru love, the life of every Christian in- 
dividual can become free from fear. 

Another step to a life free from anxiety is the awareness that 
God does not give fear, but power. When a hurricane sweeps the 
land, trees are uprooted. But trees with roots that go deep into the 
earth remain standing. People whose spiritual roots are shallow are 
victims of fear but those that are rooted deeply in Christian faith 
live triumphantly. The Christian technique, whereby feaf is driven 
out of life, is not difficult either to understand or to adopt. We 
must attack our fears by tools which God makes available; a sound 
mind, the practice of love and the acceptance of God’s power. 

In another chapter, Rev. Thomas stresses the importance of 
getting along with other people. Again it is the Christian faith 
which offers a way of life to those who want to enjoy a happy 
relationship with their families and business associates. 

The rule for good personal relationship is “Be friendly.” The 
late Clarence Darrow, famed criminal lawyer, was a genius for 
friendliness. He refused to select a juror who could not smile, 
because, he reasoned, such a person would not give sympathetic 
hearing to the case. At one time he completely won an audience 
over, before he uttered a word. Before beginning his adress he 
paused to find a seat for an aged lady who was standing with others 
along the side wall of the auditorium. That act gained him a host 
of friends. Friendliness is the key to human understanding and 
appreciation. It is easy to make friends when we accept the 
Christian concept of the fatherhood of God and the brotherhood of 
man. Sometimes it is difficult to remember that the delinquents are 
God’s children but we are helped immeasurably in our efforts to 
get along with one another if we can see potential saints beneath 
a rough exterior. Not only must we know how to get along with 
other people but also to decide between right and wrong. It is not 
always easy for a Christian to decide between what is right or 
wrong. We may leave it to the conscience to decide, but conscience 
is deeply personal. No two individuals have identical moral sense 
because conscience is a product of our heredity and our environ- 
ment. 

The Christian faith again offers a technique for those who are 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


35 


seeking guidance. In the first place before deciding whether it’s 
right to follow a course of action consider whether the action will 
result in waste. Jesus looked on all the blessings of life as gifts of 
God. Anything which brought about waste of these Divine gifts He 
considered sinful. We cannot avoid our obligations to be good 
trustees of our blessings. Any dissipation of either material goods 
or personality is evil. 

When trying to decide whether a pattern of conduct is right 
or wrong, measure the waste of resources which God has put in 
your trust. Next ask whether the deed will help build personality. 
If it promises to accomplish that end it is worth while. Sometimes 
we wonder whether we may accept the standards of those with 
whom we associate in our community. Only where the social 
customs involved help to build personality. Jesus declared that 
each individual is important. His teachings remain the best guides. 
That which helps strengthen personality is right; that which under- 
mines human values is wrong. 

Next apply the test of social worth. Ask what would happen 
to society as a whole if every person did what you are contemplat- 
ing. Business standards would mount rapidly if this test were to 
be applied. Those practices are right which promote the general 
welfare; those are wrong which tear down values in homes and 
individual lives. 

Finally, ask “How’ will this look when viewed from the per- 
spective of months or years?” In Margaret Mitchell’s novel, Scarlett 
O’Hara says, “Oh, it seemed so right when I did it, but it was all 
wrong. If I had it to do over again I’d do so differently.” Any 
Christian can judge what to do in any situation by looking ahead 
to measure the permanent effects upon the choices involved. People 
in every part of the world are seeking for guidance in deciding 
what is right and what is wrong. Christ has given us the answer 
Build your house “upon a rock”. Build your life upon standards 
which are enduring. Give your time and strength to those things 
which build personality and benefit society. Recognize that God 
has been generous in bestowing His blessings on you. It is right to 
use and conserve them; it is sinful to waste them. 

In the final chapter in the book the author tells us how to face 
death. Getting accustomed to the idea of death is seldom an easy 



ÁRDÍS 


experience. The early Christians testified to the reality of their faith 
in the manner in which they faced death. The Roman Emperor 
Justinian sat in the Colosseum in Rome where a host of people were 
watching Christians being tortured. The Christians were thrown to 
wild beasts which quickly killed the defenseless victims. Justinian 
noticed the calm fortitude of the Christians as they met death. He 
listened in amazement to their hymns of courage and faith. “By 
Jupiter,” he said, “these Christians know how to die!” 

If we are to meet death triumphantly we must first have a zest 
for living. When life is full and abundant there is no time for 
anxiety about the hereafter. Oliver Wendell Holmes, Justice of the 
U.S. Supreme Court demonstrated that zest for living. On his 90th 
birthday a group of his Harvard friends gave him a radio party. 
Justicé Holmes concluded a speech of response over the national 
radio network by quoting the words of the Latin poet: 

“Death plucks me by the ear and says, 

‘Live — I am coming’.” 

His enthusiasm for living made each hour a triumph and made him 
eager for eternal life. 

The second step is no less direct and clear. Live uprightly 
and honestly. The victorious power of a good life is eloquently 
portrayed in the study of how the saints met death. Stephen, the 
first Christian martyr, when he was being stoned, exclaimed. 
“Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing 
on the right hand of God.” Thus his gallant soul greeted the dawn of 
eternal life. In every generation we find Christian people tranquilly 
meeting death. William McKinley died singing “Nearer My God 
to Thee.” Charles Kingsley said as he died, “ It is not darkness I’m 
going to, for God is light! It is not an unknown country for Christ 
is there.” 

The third key to the Christian answer to death is found when 
we accept the resources of spiritual power made available to every 
follower of the Master. A sense of peace in time of stress is character- 
istic of Christian faith. A remarkable ability of faith to transform 
men from weakness to power when they were confronted by the 
reality of death was demonstrated on many occasions in the tragic 
days of World War II. Paul Green wrote in his Burma diary, of the 
desperate hours of uncertainty he experienced while in Asia. Writ- 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


37 


ing home from surroundings which seemed to promise that death was 
inevitable, “God will keep me. What I mean is that God will keep 
us from ultimate evil. The ultimate evil is not death. To be kept 
of God means, to be in His love whether living or dying. The 
ultimate evil would be the absence of love.” 

The most important key to the Christian technique for facing 
death comes from the firm belief in immortality. While immortality 
is a subject about which man knows little, it has been the living 
hope and an earnest expectation for millions of men and women 
who have accepted the truth that God revealed Himself in Jesus 
of Nazareth. The resurrection of Christ is an essential part of this 
revelation. The life of man on earth is made immeasurably happier 
because of the hope born on the first Easter day. The strength of a 
Christians faith is always tested when death comes unexpectedly 
to claim a human life. Five years after President and Mrs. Coolidge 
lost their 14-year-old son, Mrs. Coolidge revealed in a poem the deep 
faith in God and the confidence in eternal life which was the secret 
of their strength in their bereavement. The poem was dedicated to 
Calvin Jr.: 

You, my son 
Have shown me God, 

Your kiss upon my cheek 
Has made me feel the gentle touch, 

Of Him who leads us on. 

Hold, son, my hand, 

Guide me along the path 
That, coming, I may not stumble nor roam, 

Nor fail to show the way which leads us — Home. 

For us there is a firm confidence in a Heavenly Father whose loving 
care provides for all our needs. In the presence of that Divine Love 
we have no fear of death. 

This has been a brief digest of certain chapters in the book 
“How to Live Your Faith,” I would recommend that you obtain 
a copy which you may read for yourself. You will find it very 
interesting as well as easy to read. Personally, the reading of the 
book has given me confidence and strength in facing the every day 
problems in life. 


Kvennfélag Selkirk safnaðar 

Fimtíu ára 12. október 1947. 

Eftir INGIBJÖRGU J. ÓLAFSSON. 

Þegar þess var farið á leit við mig að semja stutta ritgjörð um 
Kvennfélag Selkirk safnaðar í tilefni af fimtíu ára afmæli þess, 
komu ýmsar mótbárur í huga minn. Aðal vandinn var sá hve 
ókunnug ég er starfi félagsins frá fyrri árum. Til þess að bæta úr 
því að nokkru leyti hefi ég, þessar tvær síðustu vikur, gert tilraun 
til að lifa mig inn í sögu þessa fyrri tíma með því að lesa hina ítar- 
legu greinargerð Klemens Jónassonar um sögu íslendinga í þess- 
um bæ, sögu Selkirk safnaðar og sögu kvennfélagsins sem er að 
finna í nokkrum skrifuðum bókum eftir hann. Einnig hefi ég farið 
yfir gjörðabækur félagsins sem nú eru við líði og lesið vandaða 
skýrslu yfir 35 ára starf þess eftir Mrs. Maríu Hinrikson. Sömu- 
leiðis farið yfir fjármálabækurnar yfir síðustu 25 ár. 

Við þennan lestur var ég snortin af hlýjum straumum. Eg dáist 
að einlægninni, áhuganum, myndarskapnum og trúmensku þeirra 
sem á undan gengu og hinna sem á eftir fylgdu. Vildi ég óska að 
það, sem hér fylgir, mætti túlka þá virðingu og viðurkenningu 
sem við á. 

Látum þá hugann hvarla til baka. Árið 1884 eru aðeins tvær 
íslenzkar fjölskyldur í þessum bæ. Heimilisfeður eru þeir Ólafur 
Nordal og Capt. Sigtryggur Jónasson. Sá fyrrnefndi átti hér heim- 
ili til æviloka, hinn síðarnefndi flutti burtu eftir skamman tíma. 
Árin liðu og hópurinn stækkaði, Íslendingar settust hér að. Sel- 
kirk söfnuður er myndaður árið 1889. Þann 12. október 1897 er 
kvennfélag Selkirk safnaðar stofnað á heimili Ólafs og Margrétar 
Nordal. Tildrög til þess skýrir Klemens Jónasson þannig: “Þá 
um haustið var söfnuðurinn í fjárþröng en þurfti að mæta skuld 
sem fallið hafði í gjalddaga. Samkvæmt tilmælu,m forseta safnað- 
arins tóku nokkrar konur að sér að safna peningum og afhentu 
um hundrað dali að því verki loknu; hjálpaði það út úr vandræð- 
unum í það skifti. Þetta opnaði augu kvennanna fyrir því að þær 
gætu gert fleira til að hjálpa söfnuðinum. Áttu þær tal um þetta 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


39 

sín á milli og þar sem þær láta aldrei sitja við orðin tóm, komu 
11 konur saman í húsi ÓlafsNordals til þess að stofna kvennfélag. 
Ekki var áræðið roeira en það, að þær fengu karlmann til að 
stjórna fundinum og hjálpa til með félagsstofnunina. Var sá maður 
Stefán Oliver”. 

Þessi hópur myndar því félagið samkvæmt ofangreindum skýr- 
ingum. Markmið þess var “að hjálpa áfram kirkju og safnaðar- 
málum íslenzka lúterska safnaðarins í Selkirk. Embættiskonur 
kosnar á þessum fyrsta fundi voru: Forseti Rannveig Austman; 
skrifari Guðrún Davidson; féhirðir Margrét Nordal. Aðrir stofn- 
endur: Guðrún H. Sigurbjörnsdóttir, Ingibjörg Jónasson, Sigur- 
björg Björnsdóttir Nordal, Björg ólafsdóttir Nordal, Ósk Jó- 
hannsson, Ólöf Goodman, Kristín Bjömsson, Guðrún Anderson. 
Þrjár þessara stofnenda eru enn á lífi: Mrs. Guðrún Davidson og 
Mrs. Björg Christianson, búsettar í Selkirk og Guðrún Sigur- 
björnsdóttir Anderson, búsett í Poplar Park. 

Okkur er það mikið gleðiefni að hér er með okkur í kvöld konan, 
sem á lengri starfsferil í félaginu en nokkur önnur. Mrs. Jónína 
Eyman. Gekk hún í félagið á fyrsta starfsári þess og hefir ávalt til- 
heyrt því síðan og verið ein af þess beztu meðlimum. 

Eftir tveggja ára starf telur félagið 50 meðlimi, en tveimur árum 
síðar aðeins 20. Á hinum fyrstu árum gætir þess mjög, hve meðlima- 
tala breytist ár frá ári. Mun það oft eiga sér stað áður en félags- 
böndin eru orðin traust og ræturnar ná djúpt, sem verður með 
vaxandi árum. Einnig hefir ýmislegt annað komið hér til greina: 
burtflutningur, erfiðar heimilis kringumstæður o. fl. Er það mikið 
gleðiefni og mikill sigur að á hinum síðari árum kemur það als 
ekki fyrir að konur segi sig úr félaginu. Hópurinn hefir aldrei 
verið stór, en nú eru það traust bönd sem tengja meðlimina saman; 
margar þeirra er úr bænum, hafa flutt í síðari tíð, eru ennþá 
meðlimir og hafa á ýmsan hátt sýnt félaginu ræktarsemi og stuðn- 
ing. Félagið telur nú fjörutíu og fimm meðlimi, eru fimm þeirra 
heiðursmeðlimir. 

Mjög er það áberandi við lestur gjörðabókanna, að sérstakur 
myndarskapur hefir ríkt með fundarstjórn og fundarreglur frá 
byrjun. Þær hafa ef til vill ekki eytt mörgum árum á skólabekkj- 
um, konurnar sem það andrúmsloft sköpuðu; þær hafa ef til vill 
verið hikandi í byrjun, en þó verið betur að sér en margar nútíma 
konur, sem ekki hafa neina vanmáttarkend á þessu sviði. — Vel 




40 


ÁRDIS 


hafa þær sæmt sér í öllum embættum félagsins bæði á fyrri og 
síðari árum. Alvara og festa einkennir starfið. Á fyrsta starfsári 
félagsins vekur kona máls á því að fundir séu byrjaðir með sálmi 
og lokið með því að lesa Faðir vor. Þessi kona dvelur nú á Betel 
eftir nytsamt æfistarf, Sólveig Bjarnason. Var þetta samþykt og 
hefir haldist síðan. Á síðari árum hefir einnig verið lesin Biblíu- 
kafli í fundarbyrjun. — Á hinum fyrstu árum koma konurnar 
saman vikulega, þá var engin fastaprestsþjónusta hér og ég hugsa 
mér að þessir fundir hafi verið guðræknisstund til margra þess- 
ara kvenna um leið og þeir voru starfsfundir. 

Kirkja hafði verið reist hér sjö árum áður en félagið er stofnað. 
Á 'hinum fyrstu fundum kemur í ljós áhugi fyrir að gefa klukku 
og bekki í kirkjuna. Þær mynda og efla klukkusjóð og bekkjasjóð 
og gefa í þá sjóði úr eigin vasa á hverjum fundi, hafa þó sumar 
þeirra líklega ekki haft af of miklu að taka. Vorið 1899 gefur félagið 
bekki í kirkjuna og haustið 1900 gefur það klukku sem jólagjöf til 
safnaðarins. Eins og flestum ykkar mun kunnugt, kom það slys 
fyrir að elding laust á kirkjuna að morgni 7. sept. 1919. Brann 
hún að mestu. Söfnuðurinn og öll félög honum tilheyrandi tóku 
þá höndum saman að byggja nýja kirkju. Varð árangurinn hið 
veglega guðshús, sem nú er eign safnaðarins. Á ný gaf kvennfélagið 
klukku, sem það afhendir söfnuðinum 5 árum eftir að kirkjan 
brann. Var sú gjöf, sem kostaði als $625.25, afhent af þáverandi 
forseta félagsins Mrs. Flóru Benson, 7. sept. 1924. 

Þessum konum fanst það óhugsandi að kirkja Selkirk safnaðar 
væri án kirkjuklukku. Sú 'hugsun hrífur mig: þeim fanst að yfir 
þennan bæ ætti hljómur hennar að berast á hverjum helgum 
degi. Það voru mæður eiginkonur og systur ykkar sem þannig 
hugsuðu ásamt mörgum ykkar sem enn eruð að verki. Á klukkuna 
eru letruð orðin: “Dýrð sé guði í upphæðum”. Það er boðskapurinn 
sem þær þráðu, og þrá að hljómur hennar túlki, um leið og 
hann kallar fólk saman til tilbeiðslu. Á þessu fimtíu ára 
afmæli félagsins er það bæn okkar að hljómur klukkunnar 
mætti berast með nýjum krafti, að hann mætti reynast hvöt 
til nýrra dáða og áhuga, er hann “kveður guðs frið yfir kristið láð, 
með kirkjunnar sigurhljómi”. 

Ýmsar starfsaðferðir hefir félagið notað til að innvinna peninga, 
eins og tíðkast í öðrum félögum. Eyði ég ekki tíma við upptalningu 
þeirra hér. Tvær aðal-samkomur hefir félagið árlega: al-íslenzka 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


41 


samkomu á sumardaginn fyrsta í þessi síðustu fimtíu ár og síðast- 
liðinn 47 ár hefir félagið minnst afmælisdag síns með samkomu eða 
kvöldverði. Áfir sumardagsfyrsta samkomunni hefir hvílt yndis- 
legur blær, sem heimilishringur sé þar samansafnaður. Prestur 
safnaðarins hefir verið heimilisfaðirinn. Eldri Islendingar hafa 
lifað nærri ættjörðinni í anda, í upplestri ljóða, söng og ræð- 
um. íslenzkir réttir hafa verið bornir fram, fólk hefir óskað hvert 
öðru gleðilegs sumar á íslenzka vísu, jafnvel þó stórhríð hafi geisað 
úti fyrir. — 

Eins á hefir verið minst var félagið stofnað með það markmið 
að styrkja söfnuð sinn. Leyfi ég mér enn á ný að tilfæra nokkur 
orð úr ritgjörð Klemens Jónassonar: “Það verður aldrei með 
tölum talið sem þær hafa gert fyrir þennan söfnuð frá fyrstu tíð. 
Altaf sístarfandi að því málefni á einhvern hátt, og ég þori hiklaust 
að staðhæfa að kvennfélagið er eitt af þeim allra traustustu máttar- 
stoðum safnaðarins frá því fyrsta”. Gjörðabækurnar sína að fyrsta 
peninga-gjöf félagsins til safnaðar, er gefin á öðrum fundi þess, 
þegar það var viku gamalt. Upphæðin var ekki stór, en gjöfin mun 
eiga það sammerkt með gjöf ekkjunnar forðum, að þær munu hafa 
gefið aleigu sína. Síðan hafa upphæðirnar verið margar og mis- 
munandi stórar, en allar gefnar í sama anda. Hin síðustu 15 ár 
hefir félagið gefið Selkirk söfnuði yfir tíu þúsund dali. 

Félagið hefir aðallega starfað heima fyrir eins og á hefir verið 
bent. Auk þess að styrkja söfnuð sinn, hefir það með höndum sjóð 
til glaðningar bágstöddum. Fyr á árum styrkti það Jóns Bjarna- 
sonar skóla og Betel að nokkru. Fyrir sex árum var sú samþykt 
gerð að ganga í Bandalag Lúterskra Kvenna. Var sú samþykt gerð 
í éinu hljóði, eftir að skoðanir um það mál höfðu verið skiftar um 
langt skeið. I þátttöku í starfi Bandalagsins hafa félagskonur sýnt 
hin sama myndarskap, dugnað og festu og í öðru, síðan þær gerð- 
ust meðlimir. 

Á stríðsárunum gaf hver kona 10 cent á mánuði sem notað var 
til að kaupa fyrir War saving stamps. Varð sá sjóður æði hár. — 
Síðan stríðinu lauk gefur hver kona 10 cents á fundi eða um 
$2.00 á ári til Lutheran World Action. Ef öll kvennfélög notuðu 
þá aðferð, yrði upphæðin sem kæmi í þennan líknarsjóð álitleg. 

Fyrir rúmum fimm árum gekkst félagið fyrir að mynda kvenn- 
félag með yngri konum safnaðarins. Var stofnfundur haldinr. á 
prests-heimilinu 4. maí 1942. Hefir sá félagsskapur blómgast og 




42 


ÁRDÍS 


starf hans blessast mikillega. Notar þetta félag enska tungu á 
fundum sínum. Samvinna meðal félaganna hefir verið hin bezta. 

Mörgu fleiru mætti hér við bæta, en ég kýs að láta hér staðar 
numið. Mörg eru nöfnin sem við þennan félagsskap eru tengd, en 
ég dirfist ekki að nefna hér nein þeirra. Þau geymast í þakklátum 
hjörtum samferðafólksins. Blessun guðs umvefur margar helgar 
minningar. Ekkert félag á sér 50 ára sögu án þess að þar hafi dyggi- 
lega verið staðið á verði. Margar vökukonur befir félagið átt, sem 
vel hafa vakað yfir velferð þess. Margar þeirra eru nú horfnar af 
þessu tilverusviði, en margar eru enn með okkur. Guð blessi þær 
allar, lifandi og látnar. Við þökkum öllum þeim prestskonum, sem 
hér hafa starfað og eru nú fluttar héðan. Á sérstakan hátt minn- 
umst við frú Eriku Thorlakson, sem í félaginu starfaði í 27 ár. 
Einlægur vinarhugur og þakklæti okkar allra umvefur hana, þar 
sem hún nú hvílist blind og þrotin að kröftum á sjúkrahúsi í 
Seattle Líka minnumst við frú Stefaníu Sigurdson með virðingu 
og kærleika. Var hún forseti félagsins í nokkur ár. 

Margar tilfinningar gera vart við sig á þessum áningairstað þegar 
litið er um öxl. Allar munum við, sem félaginu tilheyrum, vilja 
biðja Guð að fyrirgefa ýms mistök sem orðið hafa. Við þökkum 
samvinnu allra deilda safnaðarins, þökkum leiðsögn allra presta 
sem hér hafa starfað, þökkum stuðning og samvinnu frá safnaðar- 
konum sem ekki tilheyra félaginu. Síðast yildum við í auðmýkt 
þakka Honum sem leiðir og styrkir eina kynslóð eftir aðra. Megi 
hans blessun hvíla yfir öllu framtíðarstarfi Kvennfélags Selkirk 
safnaðar. — 


Gefðu að móðurmálið mitt, 
Minn Jesu þess eg beiði 
frá allri villu klárt og kvitt 
krossins orð þitt út breiði. 

Um landið hér, til heiðurs þér 
helst mun það blessunvalda 
meðan þín náð lætur vort láð 
lýði eg bugðum halda. 


H. P. 



Sunnudagaskóla kennarar við guðsþjónustu, sem haldin var 
við strönd Winnipeg-vatns, kl. 8 að morgni 27. júní, 1948 


Samkoma Sunnudagaskóla Kennara 

Hið þriðja ársþing Sunnudagaskóla kennara í kirkjufélagi voru, 
var haldið dagana 2ö.—27. júní í sumarbúðum Bandalagsins við 
Húsavík, Man. Bandalags konur framreiddu ágætar máltíðir. 

Fyrst á dagskrá þingsins var starfsfundur, svo skemtifundur að 
kvöldi. Þar sungu tveir flokkar frá Winnipeg, undir stjórn Miss Cor- 
rine Day. Currie-systur frá Riverton sungu tvísöng, Mrs. S. O. 
Thompson spilaði undir. Fern Hallson, líka frá Riverton, las upp 
íslenzkt kvæði. Séra E. H. Sigmar flutti erindi í fjarveru séra 
Sigurðar Ólafssonar, sem gat ekki verið viðstaddur vegna las- 
leika. Eftir kaffidrykkju, var haldin “fellowship hour” undir um- 
sjón séra Eric H. Sigmar. 

Séra Skúli Sigurgeirson hélt guðsþjónustu niður við vatnið á 
sunnudagsmorguninn klukkan átta. Miss E. L. Gillstrom hélt fyrir- 
lestur um hjálparrit sunnudagaskóla, sem eru gefin út af U.L.C.A. 

Hin nýja framkvæmdarnefnd þessa félags er sem fylgir: Miss 
J. S. Ólafsson, Miss L. M. Guttormson, M. A. McNicholl, Miss E. L. 
Gillstrom og séra E. H. Sigmar. J. S. O. 






bera Valdimar J. og rru LiJja Lylands 

Um mánaðamótin júlí og ágúst, kom prestur Fyrsta 
lúterska safnaðar, séra Valdimar J. Eylands, heim ásamt 
fjölskyldu sinni eftir ársdvöl á íslandi, þar sem hann 
þjónaði Útskála prestakalli. —■ Þeim, sem að útgáfu 
Árdísar standa, er það ljúft að bjóða prests-fjölskyld- 
una velkomna að heiman og heim, og þá ekki sízt frú 
Lilju, sem er meðlimur Bandalags lúterskra 
kvenna. — 



Kallaðar heim 


VIÐ LEGGSTAÐ FRÚ GUÐRÚNAR JOHNSON 

“Fagna þú, sál mín. Alt er eitt í Drottni 
eilíft og fagurt, — dauðinn sætur blundur. 

Þótt jarðnesk dýrð og vegsemd visni og þrotni 
Veit ég að handan geymist stærri undur, — 
Þótt stórtré vor í byljum jarðar brotni 
bíður oss allra um síðir Edens lundur”. 

Frú Guðrún Ásgeirsdóttir Johnson var kölluð heim þann 23. júní 
s. 1. Að baki lá langur og fagur starfsferill — áttatíu ára skeið. — 
Æskusporin voru stigin í Lundum í Stafholtstungum í Borgarfirði 
á fslandi. Naut hún þar ástríkis og umönnunar góðra foreldra er 
greiddu henni veg til menta á kvennaskólum. í blóma lífsins flutt- 
ist hún frá íslandi Lá leið hennar, sem margra annara, til hins 
vestræna vonanna lands. Hún settist að í Winnipeg og átti þar 
heima ávalt síðan. Á fyrsta dvalarári hennar þar giftist hún eftir- 
lifandi eiginmanni, Finni Johnson. Vöktu þau yfir að auka gleði 
og heill hvers annars hin fimmtíu og þrjú ár er samfylgd þeirra 
entist. Barnaláns urðu þau aðnjótandi í einni dóttur og tveimur 
sonum. Dóttirin, Mrs. Anna Duncan, og yngri sonurinn, Jón 
Ragnar, lifa móður sína. Eldri sonurinn, Ásgeir, lét líf sitt í hinu 
fyrra heimsstríði. 

Við leiði þessarar merku konu finn ég til þess að margs er að 
minnast. Eg finn hve mikið þeir hafa mist sem nutu starfskrafta 
hennar og hæfileika, trygðar og ástríkis; félagsheildir sem hún 
starfaði fyrir og einstaklingar sem hún unni. En alt sem einhvers 
er virði í áhrifum og iðju, lifir þó einstaklingurinn hverfi af 
þessu tilverusviði. 

Starf Guðrúnar Johnson var margþætt, en þegar maður greiðir 
þræðina í sundur, skilst manni að þeir eru allir af einum toga 
spunnir: Sterktrúuð kona var þar að verki, sem þegið hafði góðar 
gáfur og listfengi í vöggugjöf og sem þráði að láta gott af sér leiða. 

Trúhneigð og trúrækni hennar kom í ljós í lestri Guðs orðs og 






Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


47 


lestri góðra bóka, sem um trúmál fjölluðu, einnig í kirkjusókn og 
í áhugasömu starfi í þágu kirkju sinnar og kvennfélags. Hún 
elskaði hina fyrstu lútersku kirkju í Wirinipeg. Má með sanni 
segja, að þar var hennar annað heimili. Gegnum árin leysti hún 
mikið starf af hendi í kvennfélagi þess safnaðar. Veit ég að félags- 
systur hennar mintust þess starfs oft með aðdáun. Þótt munu þær 
finna til þess nú á sérstakan hátt, þegar hinar listfengu hendur 
hafa lagt riiður starf, þegar hennar hvetjandi áhuga verður 
pkki lengur vart á fundinum, þegar sætið er autt sem hún fylti 
um tugi ára. 

Á ýmsan hátt kom það í ljós, að henni var ljúft að gleðja 
þá sem áttu bágt. Hún starfaði í djáknanefnd safnaðar síns fyr 
á árum, þegar fátækt þrengdi að mörgum og ýmsir þurftu hjálp- 
ar með. Hún hafði áhuga fyrir starfi Rauða Kross-félagsins og 
lagði mikið á sig fyrir það starf á stríðsárunum. Þegar hún fyrir 
mörgum árum gerðist meðlimur hins kristilega félags ungra 
kvenna — Y.W.C.A., — var aðalhugsjón þess að greiða fyrir og 
leiðbeina kvennfólki sem þess þurftu með á sérstakan hátt. Hún 
starfaði í félagi því sem ber fyrir brjósti heill hinna blindu. Hún 
hafði áhuga fyrir að vinna að heill elliheimilisins Betel á ýmsan 
hátt.- 

Oft fann ég tl þess að hjá henni sameinaðist í heppilegum 
hlutföllum trygð til als sem íslenzkt er og ræktarsemi, virðing 
og kærleikur til hins. nýja fósturlands Canada. Hún, ásamt manni 
sínum fylgdist með því sem gerðist á íslandi og gladdist yfir öllu 
sem til farsældar miðaði fyrir land og þjóð, en hún hafði óbeit á 
öllum öfgum, og fann til þess með metnaði og gleði að hún og af- 
komendur hennar voru borgarar þessa lands, hvers þjóðlíf þeim 
bæri að auðga. 

Margt fleira mætti hér tilfæra, en þar sem þess hefir áður verið 
fagurlega minst af öðrum, endurtek ég það ekki hér. Þó er eitt 
eftir sem ég vildi ljúka þessum orðum með. 

í hinni friðarríku kvöldkyrð sem nú ríkir, líður þýður andblær 
yfir leiði Guðrúnar Johnson. Mér finst hann færi kveðjur, þakk- 
læti og virðingu frá hundruðum kvenna tilheyrandi félaginu sem 
ég hygg að hún hafi unnað mest allra þeirra félagsheilda er hún 
starfaði í. — Hún var ein af stofnendum, fyrsti forseti og síðan 
lífstíðar heiðursforseti þess. Þetta félag er Bandalag Lúterskra 
Kvenna. Þar átti ég nána samvinnu með henni yfir tuttugu ár og 


48 


ÁRDÍS 


mér var það ljóst hve allar starfsgreinar þess voru henni hjart- 
fólgnar. Þar gekk hún að verki með sama áhuga og einlægni er 
sérkendi alt hennar starf. Hún var ráðskona ársritsins Árdís 
frá byrjun. — Hún og maður hennar gáfu óspart tíma 
og krafta því til heilla. Hún sá drauminn rætast sem margar okkar 
áttum sameiginlegan um sumarheimili æskunnar. Eg finn til inni- 
legs fagnaðar yfir því að kraftar hennar entust til að vera viðstödd 
vígslu staðarins sumarið 1946 og vígslu minningarskálans ári síðar. 
Oftar en einu sinni lét hún í ljós ánægju sína yfir því ,að þessi 
staður var valinn, eftir að ákveðið hafði verið að reisa sumar- 
búðirnar þar sem þær nú eru. Ekkert lét hún ógert til þess að auka 
áhugann og hvetja til framkvæmda. Eg minnist samtals yfir sím- 
ann fyrsta sumarið sem starf var hafið. Stór unglingahópur var 
á staðnum og lítið um hjálp: “Ef ég get nokkuð hjálpað þér skal 
ég koma — mundu það”. Kraftarnir voru þá að þrotum komnir — 
en hún kom og við áttum þar indælar stundir saman dagana sem 
hún dvaldi, eins og oft áður. — Félagssystumar allar þakka henni 
starfið og blessa minningu hennar. Við fráfall hennar hefir eitt 
“stórtré” vort fallið — ein eikin, sem vörð hefir haldið ásamt 
fleirum um starf Bandalags Lúterskra Kvenna, en gott er að 
muna að vörð heldur sá, sem lætur starfið halda áfram, þó starfs- 
menn hnigi. 

Hjartanleg samúð streymir frá stórum hóp vina og samverka- 
fólks til hins aldraða ekkjumanns. Megi guðs blessun hvíla yfir 
honum, og yfir öllum minningum um frú Guðrúnu Johnson. 

„Fagna þú, sál mín. Lít þú víðlend veldi 
vona og drauma, er þrýtur rökkurstiginn. 

Sjá, hina helgu glóð af arineldi 
eilífa kærleikans á bak við skýin. 

Fagna þú, sál mín, dauðans kyrra kveldi. 

Kemur upp fegri sól er þessi er hnigin”. 

Ingibjörg J. Ólafsson. 

_ + _ : _ 

A man who takes himself and his religion gloomily has failed to 
understand the teachings of all the masters. Joy and optimism 
generate from faith. 



Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


THORBJÖRG KRISTJANA PAULSON 

18. seplember 1866—19. júní 1948 

Jbessi veigamikla starfskona á æðra hugsjónasviði mannfélags- 
málanna, andaðist 19. júní, eftir stutta legu á Gimli sjúkrahúsinu. 

Thorbjörg var fædd 18. september 1866 að Vindheimum á Þela- 
mörk í Skagafirði. Foreldrar -hennar 
voru Kristján Jónsson Kernested og 
Sigurlaug Sæmundsdóttir. Með for- 
eldrum sínum kom hún til Gimli 
1876. Thorbjörg gekk á skóla til frú 
Láru Bjarnason, konu séra Jóns 
Bjarnasonar; hún var fermd af séra 
Jóni. Á St. Mary’s Academy lærði 
Thorbjörg að leika á orgel. Hún mun 
hafa verið fyrsti organistin í þvi 
samkomuhúsi þar sem lúterski söfn- 
uðurinn í Winnipeg, hélt sínar fyrstu 
guðsþjónustur. Árið 1887 giftist hún 
eftirlifandi manni sínum, Kristjáni 
Paulsyni. Þau hjónin áttu fyrst um 
sinn heima í Winnipeg og svo fyrir 
stuttan tíma í Mikley; þaðan fóru 
þau til Gimli og voru þar í 18 ár. — 

Börnin tvö: Gordon, lögfræðingur, 
kvæntur Magniu Bergman og Violet 
Mrs. Ingjaldson, rithöfundur, bæði til 
heimilis í Winnipeg. Fimm barna- 

börn og tíu barna-barna-böm lifa ömmu sína. — Á Gimli stofn- 
aði Thorbjörg Sunnudagaskóla sem mætti á heimili hennar; hún 
stofnaði og æfði söngflokka og vann með heilum hug og staðfastri 
trúmensku, í heildarstarfi kirkjunnar. Líka var þessi framliðni 
vinur frumkvöðull að stofnun fyrsta kvenfélagsins á Gimli. Þegar 
börn þessarar mætu hjóna voru til að taka á móti hærri mentun, 
fluttu þau til Winnipeg. Síðar frá Winnipeg fór Thorbjörg með 
manni sínum til Selkirk, þar sem Kristján var umsjónarmaður yfir 
fiskiklakinu og þaðan fóru þau hjónin til Mikleyjar, þegar klakið 
var fært þangað. 



Þorbjörg Kristjana Paulson 



50 


ÁRDÍ S 


Meðan Thorbjörg átti heima í Mikley, lagði hún hug á að veita 
börnum í nágrenninu kristilega uppfræðslu. Hún var í fleiri ár 
organisti í kirkju Mikleyjar, og lagði oft mikið á sig að komast til 
messu, því kirkjan var í fimm mílna fjarlægð. Síðustu sautján árin 
átti hún heima á Gimli í því fyrirmyndarheimili sem var víðþekt 
fyrir gestrisni og alúð. 

Thorbjörg var í fylsta skilningi hin bezta eiginkona, húsmóðir 
og móðir; framkoma hennar var sú sama jafnt innan heimilis- 
veggja og utan. Líf Thorbjargar var eins og fágaður spegill. Hún 
á eins glæsilega sögu að baki sér eins og ár hennar voru mörg í 
þjónustu drottins. Thorbjörg var ein af þeim sálum þar sem ríki- 
dæmi andans mátti sín mest og sem stráði út frá sér sólskyni 
lífsins á brautir þeirra, sem henni voru samferða á lífsleiðinni. 
Þessi mæta sál trúarinnar horfði, á sólsetursárum sínum, fram á 
ófarinn æfiveg með bjartsýnis blæ á andliti og bros á vörum, með 
rólyndi og frið drottins í hjarta. 

Hvað getur verið yndislegra en það líf sem lifað hefir verið í ljósi 
sannleikans, lifað í trú og lifað með ósegjanlegú trausti á sigur- 
för og sigrandi mátt þess góða í nafni Frelsarans. 

Þegar ég vitjaði þessarar kærleiksríku félagssystur á sjúkra- 
húsinu, stuttu áður en hún var kölluð heim til sinna eilífu föður- 
húsa, var fremst í huga Thorbjargar kirkjuþingið og hún spurði 
ítarlega, hvernig alt gengi því viðvíkjandi. Hugur hennar var fast- 
heldinn framm á síðustu stundu við þau störf, sem tilheyra ríki 
drottins. Thorbjörg skildi við þennan heim eins og hún hafði 
lifað með huga og hjarta hjá Guði sínum og skapara. 

Það var á heimili Paulson’s hjónanna að Lord Tveedsmuir var 
veitt viðtaka, er hann heimsótti Gimli árið 1936. 

S. S. 


“How little it costs, if we give it a thought, 
To make happy some heart each day! 

Just one kind word, or a sunny smile, 
We go on our daily way. 

Perchance a look will suffice to clear 
The cloud from a neighbor’s face, 

And the touch of a hand in sympathy 
Removes the tear’s sad trace.” 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


51 


FRÚ ERIKA THORLAKSON 

15. marz 1859— 6. nóvember 1947 

Með frú Eriku Thorlakson, ekkju séra Nielsar-Steingríms Thor- 
lakssonar, er gengin grafarveg, hjartagóð og aðsópsmikil kona, sem 
íslendingum verður lengi minnisstæð vegna þess hve auðug hún 
var að kvenlegum dygðum, híbýla- 
brýði, góðvild og gestrisni; heim- 
ilið hennar í Selkirk verður 
ógleymanlegt sérhverjum þeim, er 
þar áttu því láni að fagna, að 
kynnast þessari virðulegu “sál 
hússins”, er og jók á lífshamingju 
þeirra; frú Erika var komin af 
norskum höfðingjaættum, og hún 
bar jafnan með sér hin glæsileg- 
ustu einkenni norrænnar aðals- 
lundar. 

I minningarorðum um séra Stein 
grím komst hinn kunni ritsnilling- 
ur Gunnar B. Björnsson þannig að 
orði um frú Eriku: “Frú Erika flutti 
með sér til prestakallsnis í Minne- 
ota, glampa af sólskini; allir dáðu 
hana þegar við fyrstu sýn; hún bjó 
yfir sannmentun, blíðlyndi. fegurð, 
yndisþokka og'söng; það voru engin smáræðis viðbrigði fyrir konu, 
sem alin var upp við borgaralíf, að setjast að í sveitaþorpi á slétt- 
unni með einungis nokkrum hundruðum íbúa, þar sem einu ný- 
tízku þægindin voru forréttindin til að vera án þeirra”. — Það var 
engu líkara en heimili þeirra frú Eriku og séra Steingríms í Sel- 
kirk stækkaði eftir því, sem fleiri gesti bar að garði, — að þar 
rúmuðust allir, allir! Og þannig fer það jafnan þar sem gestrisni 
hjartans, ein og óskipt, ræður ríkjum. E. P. J. 

- + _ 

The soul is dyed with the color of its thoughts. 

MARCUS AURELIUS 



FRÚ ERIKA THORLAKSON 


52 


ÁRDÍS 


MISS INGA JOHNSON 

OCT. 17. 1880 — Jan. 3. 1948 

“Womanhood the world over, is proud of Florence Nightingale. 
She opened up new ideals of service to humanity and followed 
them through with energy and steadfast faith. Many of our girls 
have trod that path of Service and 
of them we are justly proud. Out- 
standing among nurses is the name 
of Inga Johnson, she brought to 
her beloved profession much honor 
and a lustrous shining quality that 
engendered the admiration and 
gratitude of all who knew her. 

Born and raised in a good 
Christian home, she received her 
education in Winnipeg Schools and 
later graduated from the Winnipeg 
General Hospital nursing school, 
where she was immediately singled 
out for appointment to the nursing 
staff. Later she became assistant 
Superintendent of Nurses and head 
of the Social Service Department 
of The Winnipeg General Hospital. 

In 1916 she volunteered for ser- 
vice overseas where her outstanding qualities soon manifested 
themselves. She gave unstintingly of herself as a nurse, performing 
acts of heroism which earned for her due recognition. She was 
decorated by King Albert of the Belgians and awarded the Royal 
Red Cross, the highest honor bestowed on a nursing sister, by the 
British Empire. The investure, by King George V, took place at 
Buckingham Palace. Thus she brought to her family, to her friends 
and to all her compatriots, highest honors. She was a modest person: 
she was proud of her medals, but she made no display of them. 
That is the essence of greatness. 

Her health was greatly impaired by her war service and for 
some years she fought to regain health which would enable hei 



INGA JOHNSON 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 53 

again to be of service in some sphere of her chosen work. In 1930 
she took charge of a nursing home in Victoria, B.C. 

In 1933 the call came from the Oldfolks home “Betel”, at Gimli. 
Unhesitatingly she answered the appeal of the Betel Board and 
came east to Manitoba. There she gave selfless service for eleven 
years, endearing herself to the inmates of “Betel” by her warmth 
j of heart, which was never over shadowed by her dignity and 
efficiency as Matron of the Home. That ability to do always the 
right thing at the right time was a God given attribute to her 
character. 

There were many milestones on her road of life, but each was 
something to conquer and victory was always won by giving of 
her best; of her skill and knowledge; of her strength and of her 
spiritual qualities. These she gave freely and fully, holding high the 
torch of service and thereby crowning her life with victory. 

—Margaret Stephensen. 




The more we live, more brief appear 
Our liffe’s succeeding stages; 

A day to childhood seems a year, 

And years like passing ages. 

It may be strange — yet who would change 
Time’s course to slower speeding, 

When one by one our friends have gone 
And left our bosoms bleeding. 

Heaven gives our years of fading strength 
Indemnifying fleetness; 

And those of youth a seeming length, 
Proportioned to their sweetness. 


T. CAMPBELL 



54 


KRISTÍN JÓNASSON 

30. maí 1887—16. nóvember 1947 


ÁRDÍS 



og snör, andlits svipurinn hreinn og 
góðlegur, framkoman hógvær en 
ákveðin. 

Nokkrum dögum seinna kom sú 
frétt, a ðhún væri dáin. Hún lézt að 
heimili sínu í Víðirbyggð, sextánda 
nóvember 1947, eftir tveggja daga 
legu, og var fráfall hennar sár sorg 
öllum hennar ástvinum og mörgu 
vinum. 

Kristín var fædd að Jaðri í Hnausa- 
byggð 30. maí 1887. Foreldrar henn- 
ar voru Jóhannes Jónasson frá Mið- 
dölum í Dalasýslu og Halla Jónsdóttir 
frá Hamri í Mýrarsýslu. 

Ung missti hún föður sinn og voru 
þá systkinin ellefu og efnin lítil; 
hún því snemma hafa farið að vinna. 

Seinna tók hún við stjórn heimilisins 
og bjó með bræðrum og systrum sínum meðan henni entist aldur. 

Árið 1913 flutti fjölskyldan til Víðir og er það eitt myndarlegasta 
heimili þessarar byggðar. Hefir þar ríkt samúð og kærleikur og 
alúðleg gestrisni. 

Nokkru eftir að flutt var til Víðir, mistu systkinin systir sína 
frá eiginmanni og tveim ungum börnum og voru þau bæði tekin 
til fósturs og hafa alist upp hjá Kristínu. Einnig var ungur, móður- 
laus drengur tekin og hefir Kristín reynst þessum þrem börnum 
sem ástrík og umhyggjusöm móðir. Heita þessi börn Kristín Halla 
Halldórson —Mrs. B. Finnsón—, Jóhannes Halldórsson og Þorsteinn 
Alfred Hibbert. 


mun 


Krislín Jónasson 



Ursrit Bandalags lúterskra kvenna 


55 


Systkini Kristínar, nú á lífi, eru Jónas, Einar, Hermann og Guð- 
rún öll heima, Hjörtur bóndi í Víðirbygð, Þurríður —Mrs. B. O. 
Ólafson— Medicine Hat, og Ingigerður —Mrs. Kaye— Cran- 
brook, B. C. 

í veikindum var oft leitað til Kristínar, því hún var sérstaklega 
lagin að hjúkra þeim, sem sjúkir voru eða bágt áttu. Hún var sann- 
kristin kona, vann af áhuga að velferðarmálum byggðar sinnar og 
kristnum söfnuði til eflingar. Hún kenndi á sunnudagaskóla og 
jvar meðlimur Kvennfélagsins ísafold í mörg ár. Öll hennar fram- 
koma lýsti göfugt og óeigingjarnt hugarfar, og sífelda viðleitni, öll- 
um til góðs, er hún átti samleið með. 

Bygðarfólk hér mun ætíð minnast hennar með ást og þakklæti. 

Vertu sæl, göfuga, íslenzka sál! A. A. 

_4-_ 


GÆT ÞÚ MÍN 

Hvert augnablík til stuðnings þarf eg þig, 
og þú einn megnar falli að verja mig; 
mun nokkuð geta hlíft sem höndum þín? 
í hrygð og gleði, drottinn, gæt þú mín! 

S.J.J. 


Ships that pass in the night, and speak to each other in passing, 
Only a signal shewn, and a distant voice in the darkness; 

So, on the ocean of life we pass and speak to one another, 
Only a look and a voice, then darkness again and a silence. 

“Tales of a Wayside Inn.” 

Longfellow. 


56 


ÁSTAJOHNSON 

F. 14. sepiember 1878. — D. 26. desember 1947 


ÁRDÍS 


I. 

Blómin á foldinni fölna, falla í dvala og fela sig al-lífinu til varð- 
veizlu, al-lífinu, sem aldrei skeikar á endalausri leið. Vér söknum 
blómanna, en minnumst þess, að vér fáum að sjá þau aftur að 
vori, þegar þau í endurnýjaðri feg- 
urð, angan og ljóma, umkringja oss 
og “Segja oss söguna aftur, sög- 
una þá í gær”. 

. Mannlífið, eins og blómin, er lög- 
máli lífsins háð. Það vex og þrosk- 
ast, blómgast og bér ávöxt og nýt- 
ur unaðs, gleði og ástríkis í ótal 
myndum á langri leið. En, svo 
fölnar það og hverfur, flytur burt, 
út á hafið mikla, yfir á landið 
handan landsins og hverfur oss um 
stundar sakir. En vér sitjum eftir 
hrygg í huga af því vér skiljum 
ekki leyndardóma lífsins, ráðgátur 
tilverunnar og dauðans. 

Ungujr má, en gamall skal, er 
íslenzkur orðskviður. Já. Oss er 
það ljóst. Engu að síður dregur það 
skuggatjald sitt fyrir sálarsýn vora, 
ljósið, ylinn *og útsýnið með oss. 

Vér drjúpum höfði af söknuði. Viðskilnaðurinn við ástvin og ævi- 
félaga, er oft sár. Söknuðurinn mikill. Það er eðli vort að sakna. 
Þrátt fyrir það finnum vér til ylgeisla mitt í söknuðinum, er vér 
lofum innsýn andans, að bregða á fortjald huga vors, myndun- 
um förgu af viðkynning og samneyti við félagan góða, sem horf- 
inn er. 

II. 

Ásta var fædd í Múlakoti í Mýrarsýslu, 14. september, 1878. — 
Foreldrar hennar voru, Jóhannes Magnússon og Kristín Jónsdóttir, 
þá búsett í Múlakoti. Ung að aldri fór Ásta með foreldrum sínum 



Ásta Johnson 



^Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


57 


að Árnakoti í Borgarhreppi og ólst þar upp, þroskaðist að vizku 
og vænleik og varð ein af glæsilegustu ungmeyjum þess héraðs. 

Þann þriðja október, 1896, giftist Ásta eftirlifandi manni sínum, 
Helga Jónssyni frá Eskiholti í Borgarfirði. 

Aldamóta árið, fluttu þessi ungu hjón búferlum til Vesturheims. 
Staðnæmdust í Winnipeg og áttu þar heima alla sína æfi. 

Allskonar mótstraumar og tálmanir mæta þeim, sem flytja í aðra 
heimsálfu, óþekktir og málvaná. En æskan, orkan, trúin og traustið 
á framtíðar möguleikana, slítur öll bönd, þegar framsæknin 
hvetur og hönd fylgir hendi í sókn til sigra. 

Ásta var engu síður en maður hennar, framúrskarandi dugleg, 
ráðdeildarsöm og sístarfandi. Enda kom það sér vel, því heimilið 
varð bráðlega stórt og krafðist mikils. Helgi og Ásta eignuðust sjö 
börn, þrjá drengi og fjórar dætur, öll hin mannvænlegustu. 

Ásta unni heimili sínu og kirkju. Hún hafði yndi af að fegra 
heimilið sitt og gjöra það smekklegt og aðlaðandi fyrir mann sinn 
og börn og alla sem að garði hennar báru, því risna var þar mikil 
og höfðingslund,, þott stundum væri ekki af miklu að miðla. 

Ásta var trygglynd og traust sem bjarg og hjartagóð að sama 
skapi, sem heimili þeirra hjóna oft bar vitni um. Enda eignaðist 
hún brátt fjölda góðra vina, sem dáðu hana og virtu. 

Jafnvel þótt mörgu væri að sinna heima fyrir, var starf Ástu 
einnig mikið utan heimilisins. Kirkjan hennar þurfti stuðnings 
við og starfsorku marga. Hún gekk því í Kvennfélag Fyrsta Lút- 
herska safnaðarins og starfaði þar með sinni óþreytandi elju og 
dugnaði um fjöldamörg ár, allt til hinnar síðustu stundar, er orkan 
leyfði henni það ekki lengur. Ásta var elskuð og virt af öllum sem 
kynntust henni. Hún var glæsileg kona í sjón, með göfugt hjarta- 
lag. Hún andaðist 26. desember, 1947, og var jarðsungin frá Fyrstu 
Lúthersku kirkju 30. desember, 1947. 

III. 

Og nú ertu farin, þú kona, móðir, sem mótaðir börnin þín. Tendr- 
aðir fyrsta ástargeislann í augum þeirra. Töfraðir fram fyrsta bros- 
ið af vörum þeirra með ástríki þínu og innri sýn, kenndir þeim 
fyrsta sporið og kvattir þau fyrst til starfs og dáða og lýstir þeim 
fram á veginn. 

Heilsteypt var heimili þitt og hugum bjart, friðsamt og auðugt 
af heilbrigðri glaðværð og risnu. Þar var gott að koma. gott að 


58 


ÁRDIS 


gista og gaman að dvelja. Þar voru allir heima hjá sér. Þar réði 
ríkjum, samúð, eining og ylríki til allra. 

En nú ertu horfin af heimili því og höndin þín búin að starfa. 
Þú ert horfin yfir hafið mikla, yfir á landið ókunna, sem bíður vor 
allra handan við móðuna miklu. 

Já. Þú ert horfin, en samt ertu með oss. Móðir aldrei deyr. Minn- 
ingin lifir, ástin, samúðin og afrekin, sem margfaldast með afkom- 
endum þínum frá kyni til kyns. 

Davíð Björnsson. 




MRS. ARNBJÖRG JOHNSON 

F. 1873. — D. 1947 

Mrs. Arnbjörg Johnson dó í 
semptember mánuði 1947 eftir langa 
legu. Hún var meðlimur Kvennfé- 
lags Fyrsta Lúterska safnaðar, 
hæglát og blíð í framkomu; hún 
vann vel og dyggilega í félaginu. 

Hún var fædd 27. nóvember 1873 á 
Dagverðareyri við Eyjafjörð. For- 
eldrar hennar voru þau hjónin: 

Jón Oddson og Ingibjörg Sigurrós 
Ingjaldisdióttir. Alrnbjörg flutti tiL 
Winnipeg árið 1888 og giftist eftir- 
lifandi manni sínum Thorláki John- 
son árið 1895. Þau eignuðust eina 
dóttir, Lily, Mrs. A. A. Wilkinson, 
búsett í Winnipeg. Tveir bræður 
Arnbjargar lifa hana: Oddur Odd- 
son, Langruth, Man., og Sigurjón 
Oddson, Winnipeg. Móðir Thorláks Mrs. Arnbjörg Johnson 
Johnson var Rebekka Johnson, ein 

í hópi þeirra er stofnuðu fyrsta félag íslenzkra kvenna í Winnipeg. 
— Sjá mynd á bls. 44 í Árdís 1946. 









ÁRDÍS 


Það okkur er til rauna, 

Hve ógjarnt er að launa. 

Við könnumst við það klökk. 

En fyrir alt sem ertu 
Um eilífð blessuð vertu! 

Og haf þú okkar hjartans þökk. 

A. A. 


MRS. HALLFRÍÐUR STEPHENSON 

19. júlí, 1881—11. ágúsl, 1947 

Oft leggja menn blóm á kistur hinna framliðnu. Þau tákna kær- 
leika gagnvart þeim, sem kvatt hafa. Það var mikið af blómum 
þegar Mrs. Hallfríður Stephenson var kvödd í hinzta sinn, í Fyrstu 
lútersku kirkju, laugardaginn, 16. 
ágúst s. 1. ár. Hér er gerð tilraun til 
að leggja fram örlítið minninga- 
blóm. 

Hallfríður var fædd á íslandi fyr- 
ir 66 árum, dóttir þeirra hjónanna 
Ólafs og Guðrúnar Freeman. — 

Með þeim og systkinum sínum, 
kom hún til Winnipeg, barn að 
aldri, og hér dvaldi hún langmest- 
an hluta æfinnar. Hún dafnaði í 
skauti kristinna foreldra og þrosk- 
aðist til nytsemda og lífernisfeg- 
urðar. 

Fyrir 45 árum giftist hún Guð- 
laugi L. Stephenson og áttu þau 
heima í Winnipeg. Með sameinuð- 
um kröftum lögðu þau rækt við 
heimili sitt. Hann veitti því örlát- 
lega það sem það þarfnaðist og hún 
annaðist það með ráðdeild og snild. 

Þar var mikið af geslrisni og hjálpsemi. Þau voru meðlimir í Fyrsta 
lúterska söfnuði og studdu hann drengilega. Hún var meðlimur 



Mrs. Hallfríður Stephenson 


yirsrit Bandalags lúterskra kvenna 


61 


í kvennfélagi safnaðarins og hjálpaði því með velviljuðum höfðings- 
skap. Þeim fæddust 3 synir og 2 dætur: Harald, Gordon, Robert, 
r.ily og Dorothy, og heimilið lagði þeim í té þroska til nytsams 
sefistarfs. — Hallfríður var ástvinum sínum öllum einstaklega 
nákvæm. — 

Síðastliðin 2 eða 3 ár voru þau hjónin á vetrum hjá tengdasyni 
og dóttur þeirra, Mr. og Mrs. Ferguson, í Vancouver, í British Colum- 
bia. Hún var þá farin að kenna sjúkdóms þess er leiddi hana til 
bana. Hún andaðist þar 11. dag ágúst mánaðar. Líkið var flutt til 
Winnipeg og kveðjumálin flutt þar í heimakirkju hennar og Brook- 
side-grafreit. Fólksfjöldi mikill var við kveðjuathöfnina í kirkjunni. 
Séra Eiríkur Brynjólfsson las Biblíukafla, og sá sem þessar línur 
ritar, flutti kveðjumálin. Fjöldi fólks fylgdi með út í grafreitinn. 
Alt bar vott um vinsældir hinnar burtkölluðu og víðtækara sam- 
hygð með hennar nánustu í djúpri sorg þeirra. 

Jesús sagði: “Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan”. 
Sú, sem vér kveðjum, hélt sér fast við þetta boðorð alla æfi. — 

I Blessuð sé minning hennar. 

Rúnólfur Marteinsson. 


_ * _ 

The world is a looking-glass and gives back to every man the 
reflection of his own face. Frown at it, and it in turn will look 
sourly at you; laugh- at it, and with it, and it is a jolly kind 
companion. 

W. M. THACKERY 


Nothing is lost; even unwritten thoughts do their work. 

Evil thoughts shape the character, and spread disastrous con- 
sequences, for they are positively infectious. We are thus all of 
us fearfully responsible. 

G. F. WATTS 


He who is slow to anger is better than the mighty; and he that 
ruleth his spirit than he that taketh a city. 


Proverbs 16:32 




GUÐNÝ SESSELJA FREDERICKSON 


29. oklóber 1856—9. maí 1948 


Þann 9. marz 1948 andaðist í Winnipeg, frú Guðný Sesselja 
Frederickson, ekkja Friðjóns, kaupmanns Frederickson, liðlega ní- 
ræð að aldri. Hún var fædd 29. okt. 1856, dóttir Sigurðar Steins- 
sonar að Harðbak á Melrakkasléttu og 
konu hans Þórunnar Stefánsdóttur 
Scheving. Hún fluttist með manni sín- 
um vestur um haf árið 1873. Dvöldu 
þau hjón fyrst á ýmsum stöðum í 
Austur-Canada og Bandaríkjunum, 
en lengstan hluta æfinnar áttu þau 
heima í Manitoba. Þau hjónin voru 
með hinum fyrstu íslenzku land 
nemum er grundvöll lögðu að byggð- 
um Nýja íslands. Þau voru um hríð 
á Gimli og einnig við íslendingafljót, 
þar. sem nú er Riverton; var maður 
hennar einn af leiðtogum landnáms- 
manna og fyrsti kaupmaður nýlend- 
unnar; tuttugu ár stóð heimili þeirra 
í Glenboro þar sem hann rak vezlun. 

Frú Guðný var fremur smávaxin kona, fríð ásýndum og fram- 
úrskarandi prúð í framkomu; hún var heimiliselsk kona, stjórnsöm 
húsmóðir og tók einlægan þátt í kirkjulegri starfsemi. Heimilislífi 
þeirra Frederickson-hjóna er fagurlega lýst af séra Friðrik J. Berg- 
man í Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar: 1908. 

“Heimili þeirra hjóna hefir verið fyrirmyndar heimili að öllu, 
sem lengi mun í minnum Vestur-íslendinga, þeirra er þektu. Hafa 
þau hjón verið samanvalin að háttprýði, snyrtimensku og öðrum 
mannkostum, svo alt það er öðru má til gildis telja, er jafnsatt um 
hitt, og hefir heimili þeirra ávalt verið eins og sólskinsblettur í 
heiði”. — 

Þeim Frederirkson hjónum varð fimm barna auðið; tveir drengir 
dóu ungir, en þrjú lifa. Elzt þeirra er frú Aurora, ekkja Tómasar 
H. Johnson, fyrrum dómsmálaráðherra í Manitoba, búsett í 


Guðný S. Frederickson 







64 


ÁRDÍS 


dyrnar stóðu ætíð opnar hjá Guðrúnu og Halldóri Bardal fyrir 
vinum og þeim sem þurfandi leituðu til þéirra. Gestrisnin sem þar 
tók við manni, innileg, hlý, látlaus, gleymist engum sem hennar 
varð aðnjótandi. Kærleikurinn milli hjóna, milli foreldra og barna, 
lýsti sér svo frábærilega vel í allri framkomu á heimilinu. 

Strax þegar Guðrún kom til Winnipeg, tók hún til starfa í Fyrsta 
lúterska söfnuði, sem kennari við Sunnudagaskólann, meðlimur 
söngflokksins, og til æfiloka starfandi í kvennfélagi og í missions 
félagi þess safnaðar. Alt hennar starf, bæði sem húsmóðir eða á 
sviði safnaðarins, var unnið af heilum og innilegum kærleikshug 
sem upptök sín átti í hennar einlægu og hreinu trú á Guð sinn 
og Frelsara. 

Þú móðurblíða milda sál 

Svo margur við þitt kærleiksbál. 

Sig vermdi í kulda kífsins. 

Svo heit og sönn og trygg og trú 
Mót táli heimsins stríddir þú 
Og leiðst svo inn til lífsins. 


Öur birth is but a sleep and a forgetting. 

The soul that rises with us, our life’s star, 

Hath had elsewhere its setting, 

And cometh from afar; 

Not in entire forgetfulness, 

And not in utter nakedness, 

But trailing clouds of glory do we come 
From God, who is our home. 

Heaven lies about us in our infancy; 

Shades of the prison house begin to close 
Upon the growing boy, 

But he beholds the light, and whence it flows, 

He sees it in his joy. 

WILLIAM WORDSWORTH LONGFELLOW 


Skýrsla forseta 


Síæru félagssystur! 

I Ennþá hefir okkur verið leyft að starfa saman í eitt ár síðan við 
nutum samvistar á þingi í sumarbúðum Bandalagsins síðastliðið 
umar. Þar vorum við gestir þriggja kvennfélaga úr Norður-Nýja- 
Blandi. Nutum þar mikils, og þó 
'ið værum sérlega óheppnar með 
r eður, var dvölin í sumarbúðunum 
ún ánægjulegasta. 

Eg vildi þakka vinsamlega og 
ill-ítarlega ritgjörð eftir ritstjóra 
tvennasíðunnar í Lögbergi um 
íeimsókn hennar til Sumarbúð- 
inna á síðastliðnu sumri. — Gerði 
■íún sér ferð til að vera viðstödd 
Bn'gslu minningar skálans, sunnu- 
Maginn 22. júní, og taldi ekki eftir 
*ér að ganga um landareign okkar 
*>g ofan að vatninu þó blautt væri 
®g nokkur rigning. Athugasemd þá 
lem hún gerði við nafn staðarins, 

•íafa fleiri minst á við mig munn- 
■ega, nefnilega að nafnið hefði átt 
fcð vera íslenzkt; finst mér því ekki 
Bviðeigandi að gera hér grein fyrir Mrs. Ingibjörg Ólafson 
Rfstöðu þeirra, sem nafið völdu: Forseti Bandalags Lúterskra 

I Veturinn 1945—1946 hafði fram- Kvenna 

Bcvæmdarnefndin rætt um nafn 
á tveimur fundum, en enga ákvörðun tekið. Á þinginu í Argyle 
B>ygð sumarið 1946, var málið lagt fyrir þing. Öllum erindrekum 
»ar falið að íhuga málið og skrifa eitt eða fleiri nöfn á ensku eða 
Bslenzku og afhenda nefnd sem kosin var á þinginu. Nefndina skip- 
uðu sjö konur. Var Mrs. V. J. Eylands formaður hennar, hinar 
«onurnar voru ein úr hverri bygð, .þar sem Bandalagið á ítök. — 
fcftir að hafa yfirfarið öll nöfnin og íhugað málið á tveimur fund- 
■im, bar nefndin fram þá tillögu, að nafnið sem kosið væri yrði 







66 


ÁRDÍS 


“Sunrise Camp”. Málið var rætt og tillaga kom þess efnis, að bæta 
við Lulheran, svo nafnið yrði Sunrise Luiheran Camp. Var það 
samþykt af öllum greiddum atkvæðum. 

Það virtist ekki vera spursmálið hvort nafnið væri enskt eða ís- 
lenzkt, sem konurnar höfðu áhuga fyrir, heldur hitt að nafnið túlk- 
aði þetta tvennt að það væri framtíðar heimili æskunnar og að það 
væri lútersk stofnun. Það var ekki í huga okkar nein löngun til að 
reisa okkur sjálfum þar bautastein sem bæri þess vitni um ókomin 
ár að við værum íslenzkar. Heldur hitt, að staðurinn mætti vera 
helgaður kristindómsstarfi meðal æskulýðs þessa lands, því ekki 
úr vegi að nafnið væri á máli þessa lands. Hver, sem heimsækir 
staðinn verður ekki dulinn þess, að hér hafa íslendingar verið að 
verki: nafnaskrá hinna föllnu fslendinga í minningarskálanum, 
minningargjafir skálans, skrautrituð bók með nöfnum landnema 
í hvers minningu að svefnskáli var gefin, íslenzkt bókasafn í einum ] 
skáp, íslenzkt hannyrðasafn o. fl. — Ekkert er fjær okkur, sem þess- 
um félagsskap tilheyrum, en að vilja sýna lítilsvirðingu fyrir þvi 
sem íslenzkt ér. Við unnum því, en við unnum engu síður landinu 
okkar, Canada eða Bandaríkjunum. Við þráum að starf okkar mætti 
færa blessun til æskulýðs þessara landa. 

Starf sumarbúðanna síðastliðið sumar var margþætt og ánægju- 
legt. Að meðtöldum erindrekum þingsins, dvöldu nokkuð á þriðjal 
hundrað manns þar lengri eða skemmri tíma. Þar mynduðu Sunnu- i 
dagaskóla kennarar samband sín á milli; mætir sá félagsskapur þar 
aftur í þessum mánuði. Þar héldu prestar kirkjufélagsins fundi í 
tvo daga; höfðu prestafundir fallið niður í nokkur ár áður. Vonum j 
við að þeir verði þar gestir okkar aftur í sumar. Nefnd sú sem kosinl 
var á þingi í fyrra, Board of Directors, hefir starfað með áhuga . 
fyrir sumarbúðirnar. Mun sú nefnd leggja fram ítarlega skýrslu 
fyrir þingið. 

Sunnudagaskóla nefnd Bandalagsins hefir verið starfandi með 
áhuga þetta ár eins og oft fyrr. Forstöðukona nefndarinnar, Mrs. 
B. Bjarnarson, mun leggja fram skýrslu yfir það starf. 

Ardís var gefin út með sama hætti og áður, síðastliðið haust. Mun I 
ritið vera uppselt eins og að undanförnu. Þetta ár höfðu þær Mrs, 
O. Stephensen og Mrs. B. S. Benson, ritstjórn með höndum. Mrs. j 
Finnur Johnson var ráðskona blaðsins. Aðstoðuðu hana þær Mrs. j 
M. M. Jónasson, Árborg og Mrs. Lauga Jóhannesson. Skýrsla yfir 
fjárhag blaðsins verður lögð fram á þinginu. Við hörmum það allar ; 



jkrsrit Bandalags lúterskra kvenna 


67 


að heilsa Mrs. Guðrúnar Johnson hefir á þessu ári verið á völtum 
fgeti. Árdís á henni og manni hennar mikið að þakka. Þau hafa 
irið hag blaðsins fyrir brjósti á sérstakan hátt. Við erum allar 
jeð einum huga að þakka þeim hjónum það starf um leið og við 
pkkum Mrs. Johnson alt hennar starf í þágu bandalagsins. Við 
iknum þess meira en orð fá lýst, að hún er nú fjarverandi. Hefir 
hún setið öll okkar þing nema eitt og stjórnað 11 þeirra. Við biðj- 
um Guð að blessa hana og ástvini hennar. 

■ Ennþá hefir laganefndin ekki lokið strafi sínu. Hin nýju lög, sem 
lesin voru á síðasta þingi, hafa verið yfirfarin af lögmanni. Vonum 
við að geta lagt þau fyrir þingið til samþyktar. Verða þau þá síðar 
ænd til allra félaga, tilheyrandi bandalaginu. 

■Eg vildi leiða athygli að því, að nefnd er starfandi í félagi okkar, 
sem hefir það með höndum að safna bókum fyrir Sumarbúðirnar. 
Við skulum allar taka saman höndum til þess að eignast þar úrval 
af unglingabókum, einnig aðrar fræðibækur. Við höfum nokkrar 
ienzkar bækur þar. Það gladdi mig þegar fyrstu þrjár íslenzku 
ikurnar voru sendar til mín daginn eftir að Sumarbúðirnar voru 
ígðar: Biblían, sálmabókin og passíusálmarnir. Landnemarnir ís- 
jnzku höfðu flestir þessar þrjár bækur í koffortinu þegar þeir 
jgðu til hafs, til landsins í vestrinu. Það spáir góðu og með þessum 
þkum byrjuðum við hið íslenzka bókasafn sumarbúðanna. — Þar 
eru einnig saga íslendinga í Vesturheimi og ýmsar fleiri. — Gleymið 
ekki að gefa góðar bækur í þetta safn. 

■Sömuleiðis vildi ég leiða athygli þingsins að því, hvort við sæjum 
í&tkur ekki fært að mynda sjóð á þessu þingi sem notaður væri til 
að borga fyrir fátæk börn yfir eitt tímabil að sumrinu í Sumarbúð- 
ánum. Raddir hafa borizt úr ýmsum áttum, hvort ekki væri hægt 
að taka það spor. Hingað til hafa allir peningar verið notaðir til 
að byggja upp staðinn og má það heita merkilegt að alt er skuld- 
#ust. Margt er enn ógert, það veit ég vel og mikils þarf ennþá með, 
en ég held að það yrði til blessunar að við mynduðum þennan litla 
Sjóð sem ýmsir mundu bæta við ár frá ári. 

■ Nú hafa kvennfélögin fengið tveggja ára hvíld frá fundarpró- 
Jrammi Bandalagsins. Séu einhverjir sem óska eftir að á því sé 
qyrjað á ný, gerir þetta þing ákvæði í þá átt. 

■ Vildi ég svo þakka þeim kvennfélögum sem gefið hafa á þessu 
ári í sumarbúðasjóðinn og minningarsjóðinn. Mörg félög hafa nú 
þá reglu að gefa árlega til þessa málefnis. Veit ég að í framtíðinni 


68 


ARDÍS 


muni það verða föst regla hinna ýmsu félaga að hafa eitt peninga- .] 
fyrirtæki árlega fyrir sumarbúðasjóðinn. 

Við gleðjumst yfir að vera gestir hinna tveggja kvennfélaga] 
Fyrsta lúterska safnaðar. Hér höfum við svo oft áður átt góðu aðl 
mæta. — Það eru nú fimm ár síðan þing okkar var hér síðast. Hafa 
þau ár verið viðburðarrík í sögu félagsins. Við þökkum drottni leið- 
sögn og styrk og felum honum framtíðina. Þegar við erum hér 
staddar, minnumst við þess með mikilli hrygð að forseti hins eldra 
kvennfélags þessa safnaðar hefir um nokkurt skeið átt við sjúkdóm 
að stríða, frú Ingiríður Jónsson. Við biðjum Guð að gefa henni 
fullan bata og veit-a styrk fyrir hverja líðandi stund. 

Við þökkum vinarþel prestshjónanna sem eru hér starfandi, Séral 
Eiríks og frú Guðrúnar Brynjólfsson, og óskum þeim og hinum 
ungu sonum þeirra allrar blessunar. Við minnumst með kærleika 
Séra Valdimars og frú Lilju Eylands og óskum þeim farsællrar 
heimkomu. — 

Svo legg ég mál þessa þings í ykkar hendur. Hér mun ríkja hinnj 
sami andi vinarþels og ljúfrar samvinnu og ávalt hefir ríkt á þing- j 
um okkar. Eg þakka allan kærleika auðsýndan mér á þessu árij 
alla samvinnu í undanfarin ár. Þess bið ég ykkur að hin sama tiltrú : 
kærleikur og áhugi fyrir starfi falli í skaut hverri sem leiðsögn 
hefir með höndum í okkar kæra félagi. 

Guðs blessun mun ávalt hvíla yfir starfi Bandalags Lúterskra 
Kvenna. — 

Selkirk, 2. júní 1948 

Ingibjörg J. Ólafsson. 


LUTHERAN CAMP LIBRARY 

The Library Committee of the Lutheran Women’s League request 
your co-operation toward the building of a well-equipped library 
at our Camp. Your contribution of books suitable for young people 
from eight years of age to eighteen, will be thankfully received. 




Report of the Secretary of the Board 
of Directors of Sunnse Lutheran Camp 

The Board of Directors of Sunrise Lutheran Camp at Husavick, 
tanitoba, was elected at the convention of the Lutheran Women’s 
iague held at the camp in June, 1947. This board consists of 
sixteen members, ten of whom are women and six men, with the 
gresident of the Lutheran Women’s League an ex officio member. 

■ The physical, spiritual and financial aspects of the* camp are 
in the hands of this board. This is a big undertaking and all the 
rifiembers of the board are fully aware of their duty to further this 
Worthy project and continue to build and develop the camp for 
the future benefit of our young people. 

I The board had its first meeting on the day it was elected, 
June 25,1947, following the closing session of the Lutheran Women’s 
Seague. The officers of the board are as follows. Chairman, Mr. 
S. O. Bjerring, Winnipeg; Recording Secretary, Mrs. A. H. Gray, 
Winnipeg; Treasurer, Mrs. Anna Magnusson, Selkirk. The board 
was divided into three committees: financial, recreational and 
Bucational. The finapcial committee consists of the following 
members: Mr. S. O. Bjerring, Mr. Sv. Palmason, Mr. H. Sigurdson, 
Mr. Martein Jonasson, Mrs. Anna Magnusson, Mrs. Fjola Gray. 
The recreational committee consists of: Dr. Eyjolfur Johnson, Mrs. 
B. Bjarnason, Mrs. Karl Thorsteinson, Mrs. H. S. Erlendson. The 
fcucational committee is made up as follows: Rev. Egill Fafnis, 
Mrs. S. Sigurgeirson, Mrs. S. V. Sigurdson, Mrs. S. Arason, Mrs. H. 
G. Henrickson and Miss Inga Bjarnason. 

■ There have been five meetings during the year, with good 
Bttendance at every meeting and I feel this should be commended 
as we must take into consideration that thirteen out of the seventeen 
tpembers live at rural points in Manitoba and one in the United 
atates, and the fares are taken care of, by the members themselves. 

Under the supervision of Dr. Eyjolfur Johnson, Selkirk, Man., 
groups of men visited the camp on two occasions last fall to clear 






70 _ _ARDÍsj 


the grounds and cut grass and dead branches. A tremendous amounil 
of work was accomplished on both these occasions. This weekl 
Dr. Johnson and Mr. Bjerring brought men down to the camp tJ 
do preliminary work in connection with putting up of the fencei 
which is to be erected along the west and north sides of the property. \ 
and to do other repairs. 

This spring we felt it necessary to build another small hut,l 
which is to be used as a hospital hut. It is much better to have the 
hospital nearer the staff house, it would be more convenient andfl 
entail less walking. As a leaders’ hut was needed, the old hospitall 
hut will be used as a leaders’ hut, situated between the two dorma- 
tories. This meant an outlay of money but we trust that ourl 
members will realize the necessity of this and stand behind us mfl 
procuring the financial assistance we need. 

We had a- leadership training course in May of this year and,l 
although our attendance was rather small, we feel that it is a| 
beginning of what will be of tremendous value to young men andj 
women desiring to become future leaders and councillors in ourj 
camp and various communities. This is a very important factor of 
camp work. 

We are respectfully soliciting blankets and quilts, pillows,! 
dish-towels and any useful articles that may be used at camp. We 
are very grateful for a large meat-chopper that was given to the 
camp this spring. by a member from Glenboro. Always keep thel 
camp in mind and continue to sponsor efforts to raise money for it. 

Owing to lack of funds we have not been able to finish thel 
interior of the Memorial Hall, nor do other much-needed improve-1 
ments, such as preparing a proper recreational field and beautifyingl 
the grounds. 

We trust that each community will continue to pút forth every | 
effort to support and improve our camp. 

In closing, the board wishes each aid of the Lutheran Women’sfl 
League the best in all their endeavors. May God’s blessing ever ] 
guide you in your work. 

Respectfully submitted, 

Fjola Grey, Rec.-Sec. of Board of Directors. 



Skýrsla Sunnudagaskólanefndar 
Bandalags lúterskra kvenna 

Flull af Elizabeth H. Bjarnarson 

II Á þingi Bandalags Lúterskra Kvenna, sem haldið var í fyrra, voru 
| íftirfylgjandi konur kosnar í Sunnudagaskóla-nefnd: 

Mrs. B. Bjarnarson. 

Mrs. S. Sigurgeirson. 

Mrs. H. G.. Henrickson. 

Nefndarfundur var haldinn skömmu á eftir þingi, og var ákveðið 
ið nefndarkonur, ásamt forseta Bandalagsins, tækju sér ferð norður 
neð Manitobavatni. 

Að morgni 31. ágúst lögðum við Mrs. Ólafson af stað frá Winnipeg 
íleiðis til Silver Bay, með það áform að kynnast systrum og bræðr- 
im af lúterskri trú og styðja að stofnun á Sunnudagaskólum með- 
'ram Manitobavatni. — Dagurinn var indæll og viðtökur á leið 
íorður þær beztu. 

Klukkan 3 e.h. komum við til Gíslason’s sistkynanna á Silver 
3ay. Þar hafði Mrs. Skúli Sigurgeirson, sem var þá stödd þar norður 
[rá með manni sínum, útvegað okkur verustað. Þar var okkur tekið 
neð alúð og íslenzkri gestrisni frá því fyrsta er við stigum inn í 
þetta hús og þar til við lögðum á stað heim. 

J Fyrsta heimilið er við heimsóttum var hjá Mr. og Mrs. Björn 
■Tohnson. Konan er af enskum ættum og hafði stundað Sunnudaga- 
ikólastarf í “United”-kirkju í Winnipeg, og var henni annt um að 
iunnudagaskólastarf væri byrjað í héraðinu. Hún lét í ljós að skóla- 
cennarinn á Ralph Connor skóla, Evelyn Sigurðson að nafni, væri 
Ks til að hjálpa með sunnudagaskólann. 

Meira var ekki hægt að gjöra þann daginn, því kveldverðartími 
rar komin og við mjög þreyttar. 

Eftir hádegi á sunnudaginn fórum við til messu á Darwin skóla. 
Æessan var vel sótt og höfðum við þar fund með fólkinu eftir messu. 
\Ærs. Sigurgeirson hafi undirbúið þennan fund með því að aug- 
Mýsa hann út um bygðimar. — Mrs. Ólafson talaði fyrir starfinu og 





72 


ARDÍS 

var hlustað á hana með athygli. Þetta starf var auðsjáanlega kært, 
en konur fundu sig kjarklitlar að ýta verkinu á stað. Samt fannst | 
okkur það aðeins tímaspursmál þar til Sunnudagaskóli yrði kominn í 
á fót þar. — 

Eftir að hafa þegið kaffi í nágrannahúsi hjá Kernesteds hjónun- 
um, fórum við þaðan til messu í Silver Bay kirkju; en nú hafði 
rignt stórum og brautir alveg ófærar. Messan var því illa sótt, og I 
fáir til að hlusta á okkar mál. Samt var því tekið vel og forseti lof-1 
aði, fyrir. hönd safnaðarins, að líta eftir fjárhag Sunnudagaskólans, 1 
þangað til hann væri kominn á fót. Mrs. Ólafson tók að sér að útvega 1 
Sunnudagaskólabækur og blöð. 

Á þessari ferð heimsóttum við sjö heimili fyrir utan það fólk er ] 
sat á fundi okkar, og alstaðar var okkur tekið með miklum hlýleika. 

Vegna þess að tími var naumur og fólk var í miklu annríki við 1 
heyskap, álitum við heppilegra að gjöra ekki meir í þetta sinn, en ] 
að takast á hendur aðra ferð um haustið. 

Seint um haustið, í nóvember, lögðum við Mrs. H. G. Henrickson 
á stað norður á leið. Var als ómögulegt fyrir fleiri nefndarkonur að i 
vera með í ferðinni. 

Komum við til Gíslason systkinanna eins og fyrr, og var tekið 
jafn vel á móti okkur sem áður. 

Miss Ella Gíslason vísaði okkur til vegar og heimsóttum við Mrs. 
Björn Johnson. Hún skýrði frá að Miss. Evelyn Sigurðson kenndi 
Sunnudagaskóla lexíurnar milli kl. 3 og 4 á föstudögum í Ralph 
Connor skólanum og gengi það mjög vel. Og á öllum heimilunum 
þar sem við komum við, var mikið talað um hvað börnin hefðu 
ánægju og yndi af Sunnudagaskóla lexíunum. 

Við heimsóttum fjögur heimili þann dag. 

Á sunnudaginn keyrðum við norður til Darwin skóla héraðs. — 
Miss Kristín Gíslason fylgdi okkur þann dag og vísaði okkur til I 
vegar. Hið fyrsta heimili sem við heimsóttum, var þeirra hjóna 
Mr. og Mrs. Ágúst Davíðson. Konan er skozk, en hann er færeyskur. 

Á þessu heimili fundum við mikinn áhuga fyrir Sunnudagaskóla- 
starfinu og vildu þau sjá Sunnudagaskóla stofnaðann á sunnudög- 
um sem fyrst. 

Þaðan fórum við til Mr. og Mrs. Skafti Sigurðson, foreldra 
Evelyn, og skýrðu þau frá starfi dóttur sinnar í Ralph Connor skóla. 
Þar hittum við Evelyn, og lét hún í ljós ánægju sína yfir, hvað , 
börnin væru hrifin af lexíunum; til dæmis, að “Halloween’‘-veizlan j 


WLrsrit Bandalags lúterskra kvenna 


73 


Íeirra, sem bar upp á föstudag, var í einu hljóði frestað til mánu- 
dags svo þau skyldu ekki tapa af Sunnudagaskólanum. 

1 Við töluðum um margt á þessu heimili, um kvennfélög og Sumar- 
■ústað Bandalags Lúterskra Kvenna. 

I Þar næst komum við að heimili Mr. og Mrs. Gísla Hallson á Vogar. 
Þar töluðum við um, hvað skyldi gjöra og hvert skyldi halda. Mrs. 
Eallson bauðst góðfúslega til að fylgja okkur suður á veg. Fórum 
,fið þá fyrst til kirkjunnar á Vogar. Kirkjan er falleg og rúmgóð; 
Stsýnið við Dog Creek vatnið yndislega fagurt. f kirkjunni er vand- 
að altari, sem Guðmundur Jónasson hefir gefið í minningu um 
Bióður sína. 

1 Fyrir handan brautina er verzlun Björns Eggertssonar og þar 
■æst heimili hans. Við komum við hjá Mrs. Eggertsson og var er- 
|ndi okkar tekið vel. Þar kynntumst við Miss Margréti Lambertson, 
■kólakennara við Dog Creek skólann. Hún var fús til að koma 
á stað Sunnudagaskóla, en taldi það erfitt í þessu héraði, þar sem 
jflest börn í skólanum væru katólsk. 

Þaðan héldum við til Mr. og Mrs. Óskar Johnson. Þar fundum við 
nikinn áhuga fyrir Sunnudagaskóla og öðrum kirkjumálum. Minst 
ar á hvað það væri erfitt að ná til lútersks prests fyrir jarðarfarir 
|>g sárt hvað lítil prestsþjónusta væri þar um byggðir. 

Bróðir Óskars, Óli Johnson og kona hans, búa þar skammt frá, 
ig var það okkar næsta heimsókn. Mrs. Óli Johnson er systir Guð- 
iBnundar Jónassonar og’mættum við þar hinum sömu, góðu viðtök- 
fim, sem alstaðar. 

Við vonum, að nú sé byrjað sunnudagaskóla starf við Vogar 
iem haldið verði uppi í sumar. 

£ . Biðjum við af alhug að kirkjufélag okkar og Bandalag Lúterskra 
kvenna megi taka saman höndum til að auka áhuga og efla þetta 
itarf í þessari byggð, og alstaðar þar sem íslendingar búa. 


ÖLLUM ÞEIM 

sem auglýsa í þessu riti, vottar útgáfunefndin 

VIRÐINGU OG ÞAKKLÆTI 





Bindindi 


Erindi flutt af Mrs. Margaret Bardal 

Erindreki félagsins “The Manitoba Temperance Alliance” 


Forseti, erindrekar og gestir! 

Sem erindisreki ykkar fyrir bindindisstarfið í Manitoba, kem ég 
hér með dálítið uppkast um starf á árinu, sem hefir verið í rétta átt. 

Liðsafli okkar Manitoba Temperance Alliance, hefir magnast, fólk 
er að vakna og sjá hættuna, aðalstarfið er í höndunum á mönnum og 
konum, sem eiga mjög annríkt á öðrum sviðum; en það fólk sér nú 
mikla nauðsyn að beita sér fyrir bindindismálinu. 

Félagið var svo heppið á árinu að fá loforð um styrk frá Mani- 
toba stjórninni. Okkur var lofað 40 c., á móti hverjum $1.00, sem í 
almenningur legði til, og það meinar, að hver dollar, sem við gefum, 
verður $1.40 til bindindisstarfsins í fylkinu. 

Við vorum svo heppin, með að fá stöðugann skrifara, sem heitir I 
A. E. Floyd, mann með mikilli þekkingu í mentamálum. Hann hefir 
ferðast mikið um með hreyfimyndir. Við höfum völ á fjórum mynd- 
um. 1. “It is the Brain that counts”. 2. “That Boy Joe”. 3. “Ðrunken 
Driving”. 4. “The Pay Off”. Herra Floyd, hefir sýnt þessar myndir 
í 36 bæjum, utan Winnipeg borgar, og á 40 samkomum í Winnipeg, 
alls 76 stöðum, með yfir 9000 tilheyiendum. 

Tækifæri fyrir alla sem vilja sinna þessu velferðarmáli, að út-1 
breiða það á þennan veg, er ómetanlegt. Þeir þurfa ekki annað en I 
leita til Manitoba Temperance Alliance, Room 5. Grace Church, 
Winnipeg. — 

Það fóru fram vínbanns kosningar í 8 sveitum síðastliðið haust, 
við unnum 6 af þeim, og dómstólarnir dæmdu eina kosningu ógilda, 
svo vínsölumenn unnu aðeins eina. 

Bindindisnefndin leitaði til Right Hon. R. F. McWilliams fylkis- 
stjóra, og bað hann um vernd og fylgi, og það fékkst með samþykki 
stjórnarráðsins í Manitoba. Svo hann var gerður að verndara — 
Patron. — Eins var leitað til kirkjudeilda ýmsra trúarflokka, sem 
hafði þann árangur að biskupar, bæði Engelsku og Katólsku deild- 
anna, voru gerðir að verndurum — Patrons. — Við vonum að fleiri 


Érsrit Bandalags lúterskra kvenna 


75 


leiðtogar kirkjudeilda aðstoði okkur með því að leyfa að þeirra 
jjöfn séu skráð á okkar verndaralista, til að styrkja okkar bindindis 
■tarfsemi út um fylkið, í skólum þess bæði Sunnudagaskólum og 
mentaskólum. 

■ Skýrslurnar sýna að það hefir verið eytt meira en 36 dollurum 

■ áfengi á hvern mann í Kanada, á síðastliðnu ári. Það gefur að- 
förun um hættuna, svo alvarlega, að þeir sem neyta þess ; eru að 
ýakna, og margir að snúast gegn hættunni, og ganga í lið með okkur. 

■ Leiðtoginn, sem stofnaði “Alcohol Anonymous”-félagið í Banda- 
EÍkjunum, kom til Winnipeg ásamt konu sinni, og töluðu þau bæði . 
hér á nokkrum stöðum. En sérstaklega athyglisverð samkoma undir 
ffijórn A. A.-félagsins, var haldin í “Playhouse leikhúsinu; þangað 
fór fjöldi manns, og kom út fróðari en hann fór inn, um áhrif áfengis. 

■ Þetta A.A.-félag, fer vaxandi alstaðar þar sem það hefir komist 
á, og er að bjarga mörgum frá eyðileggingu áfengisins. Það er ekki 
til neins, að neyða neinn til að ganga í það félag, hvötin verður að 
|oma frá þeim sjálfum, sem vaknar ekki fyrr, en það fólk er hjálp- 
árlaust, og undir flestum kringumstæðum vinalaust. Þetta er nú 
alt gott og blessað, eins langt eins og það nær. En er ekki betra, að 

■eggja sína krafta fram, til að fyrirbyggja voðann, svo að fólk verði 
lonum ekki að bráð í þúsunda tali? 

■ Það er einmitt þetta sem við erum að reyna til að gjöra með þessari 
dndindisstarfs viðleitni okkar, og væntanlegu fulltingi ykkar gegn 
lessum erki óvini mannanna. 

Það verður ekki gert með því einu, að tala og skrifa um það; það 
>arf að vinna að því af alefli, og í sameiningu. 

Það eru flestir að reyna að safna í dálítinn sjóð, til að gleðja vini 
ig ættingja um jólin. Ekki veit ég hvað sá sjóður varð stór, né 
leldur hvað miklu að menn gátu úr þeim sjóði miðlað. En meira 
iefði það sjálfsagt getað verið, ef að menn hefðu ekki eytt 
»185000.00 — eitt hundrað áttatíu og fimm þúsund dollurum — til 


In'nkaupa, eins og menn gerðu á síðastliðnum jólum í Winnipeg, og 
það á einum degi. Svo það virtist að víngleðin hafi þar verið gleð- 
|nni valdmeiri, og þá líka afleiðingar víngleðinnar. Því hver svart- 
hols klefi, var þar fullskipaður um hátíðina. Það er umhugsunarefni 
lyrir næstu jól. 


Áskorun iil Kvennþjóðarinnar í Canada 

Eru canadiskar konur reiðubúnar sjálfar, að styðja alþjóðar vel- 



76_ ARDÍS I 

ferð, til að byggja sterk Alþjóðarfélög, eða samband? Við þurfum 
þessháttar félög'eða félagsskap í Canada. En það verður ekki hægt I 
nema með því að fá styrk frá kristnum konum þjóðarinnar, konum, 
sem vilja leggja eitthvað á sig til að frelsa börnin sín frá hættunni. 
Þær ættu að mynda, eða ganga í bindindisfélög. Það eru tvö Alþjóða 1 
félög til hér í fylkinu, annað er Good Templara félagið, hitt er að- j 
eins fyrir konur; það er Hvíta bandið. Við höfðum um eitt skeið j 
öfluga, íslenzka deild, í þeim félagsskap, á meðal fslendinga, sem 1 
var stofnuð af Ólafíu Jóhannsdóttir, og var stjómað um langt skeið j 
af Ingibjörgu Jóhannesson, en það dó með henni. Sá félagsskapur erl 
mjög öflugur um allan heim, og gerði stórt og göfugt starf í sam- 
bandi við stríðið. 

Manitobadeildin hélt sitt þing þann 25. s. 1. mánaðar, og ég var ] 
boðin þangað. Þær gefa út mánaðar blað, sem ber með sér, að það j 
félag er afkastamikið, og athafnaríkt, að því er bindindismálið, og 1 
öll velferðarmál Canada snertir. M. B. 


Twenty-Fourth Convention of the 
Lutheran Womens’ League 

Held in the First Lutheran Church, Winnipeg. 

June 4-7, 1948. 

Mrs. Ingibjorg J. Olafsson, president of the Lutheran Women’s j 
League, formally opened the convention at 2 p.m., Friday, June 4. 1 
Rev. Eirikur Bryjolfsson, exchange minister from Iceland, led the 1 
gathering in worship; in a short address he expressed his best ] 
wishes to the League and its convention. Mrs. Margaret Stephensen 1 
and Mrs. Louise Gudmunds gave addresses of welcome to delegates | 
and visitors, on behalf of the Senior and Junior Ladies’ Aids of the 1 
First Lutheran Church. 

A silent tribute, followed by the Lord’s Prayer, was paid to 1 
members who had passed away during the year, namely: Erika í 
T horlaksson, honorary member of the Senior Ladies’ Aid, Selkirk, j 


Mrsrit Bandalags lúterskra kvenna 


77 


ind of the L.W.L.; Hildur Finnson, Vidir; Kristin Jonasson, Vidir; 
nga Johnson, individual member, L.W.L.; Asta Johnson, Hallfridur 
stephenson, Arnbjorg Johnson, Gudrun Bardal and Gudny Frid- 
iksson, Winnipeg. 

A business meeting was in session until 6 p.m. 









PROGRAM 
FRIDAY, 8 p.m. 

Devotional Exercises—Rev. S. Olafsson. 

Address of Welcome—Mrs. Olafsson, president. 

Violin Solo Dorothy Mae Jonasson 

Accompanied by Joan Porter. 

Paper—“Camping” Mrs. Robert McQueen 

Executive Secretary, Council of Social Agencies. 

Vocal Solo.Pearl Johnson 

Accompanied by Sigrid Bardal. 

Address .Svanhildur Sigurgeirsdottir 

From Reykjavik, Iceland. 

Paper .Mrs. E. H. Fafnis, North Dak. 

Review of Book—“How to Live Your Faith”, 
by Rev. Ernest Thomas. 

Piano Solo .Pearl Halldorson 


SATURDAY, JUNE 5th 

9.30 a.m.—Devotional Exercises Rev. S. Olafsson 

9.45 to 12.00 a.m. and 2 to 6 p.m. Business Meetings 

8 p.m.—Program. 

Devotional Exercises.Dr. R. Marteinsson 

1. Accordion Solo .Florence Richardson 

; 2. Reading—“Sprakan hans Olafs Joshua” 

by Elinborg Larusdottir, author, Reykjavik. 

3. Vocal Solo .Mrs. Unnur Simmons 

Accompanied by Mrs. Jonina Matthiason 

4. Paper Rannveig K. G. Sigbjornsson 

“The Home and World Peace.” 

5. Accordion Solo Florence Richardson 




78 


ÁRDÍS 


6. Moving Picture—“It Is the Brain That Counts”, 

Shown by Mr. A. S. Bardal, 
by courtesy of the Manitoba Temperance Alliance. 

SUNDAY, JUNE 6th 

7 p.m.—Icelandic Service—Rev. E. Bryjolfsson preached the sermon 
which was addressed to the Lutheran Women’s League. Mrs. Pearl 
Johnson sang a solo, and the choir an anthem. All delegates 
attended in a body. 


MONDAY, JUNE 7th 

9.30 to 12.00 a.m. and 2.00 to 4.00 p.m. Business Meetings 

4.00 to 5.00 p.m. Handicraft Exhibit 

5.00 p.m. Closing of Convention 

Mrs. I .J. Olafsson, re-elected president, thanked the delegates 
and other members for fine co-operation, and expressed apprecia- 
tion for their confidence in her. 

Mrs. Kristrun Sigurdson, Riverton, on behalf of the Lutheran 
Women’s League, thanked the Junior and Senior Ladies’ Áids of 
the í'irst Lutheran Church, for their gracious hospitality. 

Elinborg Larusdottir addressed the meeting and Mrs. Gudrun 
Brynjolfsson expressed thanks for the honor of being elected 
honorary member of the League. Rev. E. Brynjolfsson gave a 
short address and led the meeting in worship, whereupon Mrs. I. 
J. Olafsson formally closed the twenty-fourth convention. 

CONVENTION BUSINESS IN BRIEF 

The Convention sent flowers and messages of sympathy to the 
following, who were ill at the time: Mrs. Gudrun Johnson, Mrs. 
Ingiridur Jonsson, Mr. and Mrs. M. M. Jonasson. 

Accredited representatives attended the Convention as follows: 
27 delegates from 15 societies, 8 officers and committee members, 
9 members of the Board of Directors and 2 honorary members. Two 
new individual members joined the League, Mrs. Florence Paulson 
and Mrs. Anna Skaptason. 

Reports were submitted by the various officers and conveners 
outlining the year’s work of the L.W.L., and also by 18 of the 20 
societies within it. One society withdrew this year, the Immanuel 
Missionary Society, Wynyard, which had to dissolve for lack of 


mrsrit Bandalags lúterskra kvenna 


79 


Hiembers. The L.W.L. appreciates the faithfulness and punctuality 
of this society in sending reports and fees, while it was in existence. 
To make up for this loss we have hopes of gaining the Lutheran 
9 ladies’ Aid, Vancouver, as a member, in the near future. Its 
I resident, Mrs. Sigurdson, was a visitor at our convention, and 
1 xtended greetings from her society. 

> The reports showed that the societies have on their agenda: 
hurch and Sunday school work, home and foreign mission work, 
harity, post-war work and cultural work. All are interested in, 
nd support generously, the League’s projects, particularly Sunrise 
1 uutheran Camp. 

FINANCES—The treasure’s report showed: Balance on hand, 
-ÍJune 1, 1947, $221.717 Receipts, $104.31; Disbursements, $90.01; On 
hand, June 1, 1948, $237.01. The “Ardis” financial report showed: 
Balance on hand, June 1, 1947, $575.61; Receipts, $493.57; Disburse- 
aents, $409.87; On hand June 1, 1948, $659.31. 

THE AGENDA 

“Ardis”—A report, by Mrs. Gudrun Johnson, was read. 
ihe has been business manager for the magazine since its begin- 
ling in 1933. In it she thanked the members for their co-operation 
tnd expressed her good wishes to the League. She was now absent 
'or the first time, due to ,a serious illness, which, about two weeks 
íater led her forever away from her duties in the League, in her 
:ommunity and in her home. The convention paid tribute to her 
‘ine outstanding service, as president of the L.W.L. for its first 
;en years, and as business manager of “Ardis” for 15 years. God 
fbless her memory. 

No changes were suggested in connection with the publication 
|of “Ardis” . 

2. TEMPERANCE—Mrs. Margret Bardal, our representative 
with the Manitoba Temperance Alliance, outlined the work being 
done by that organization. She named four moving pictures avail- 
able from Mr. A. E. Floyd, secretary, M.T.A., Room 5, Grace 
Church, Winnipeg, and they are: “It Is the Brain That Counts”, 
That Boy Joe”, Drunk Driving”, “The Payoff”. She urged mem- 
bers to avail themselves of these pictures, and to do everything in 
their power to further the temperance cause. She stressed pre- 
ventive measures through education as the most effective weapon 




80_ ÁRDÍS 

against alcoholism. The convention expressed appreciation for Mrs. 
Bardal’s active interest and capable work, and voted $25.00 to I 
the M.T.A. 

3. SUNDAY SCHOOL WORK—Mrs. Elizabeth Bjarnarson 
gave an iteresting account of two trips taken by the committee 
members to Lake Manitoba districts. As a result of these trips, 
Sunday school was carried on all year in the Ralph Connor School 
by Evelyn Sigurdson, school teacher, and is being carried on this 
summer in the church at Vogar. The committee members expressed 
confidence in the future of church work in these districts and hope 
for the establishment of more Sunday schools through the co- 
operation of the L.W.L., the Icelandic Synod and the people in the 
districts concerned. 

4. THE CAMP—Under the supervision of the Board of 
Directors, the Sunrise Lutheran Camp has operated successfully, 
with Mrs. I. J. Olafsson as adviser, Mr. S. O. Bjerring as chairman, 
Mrs. Fjola Gray as secretary, Mrs. Anna Magnusson as treasurer, 
and with conveners, Mr. S. O. Bjerring, financial committee, Dr. 
E. Johnson, recreational committee and Rev. E. H. Fafnis, educa- 
tional committee. Mrs. Gray’s report showed that clearing, fencing 
and building of an additional hut, were among the tasks being 
accomplished. Over two hundred persons attended groups and 
gatherings at the camp a year ago. The program for 1948 is:— 
Sunday School Teachers’ Rally, June 25-27; Adults and Mothers 
with children under 6 years, June 28 to July 5; Junior Boys and 
Girls, 6 to 14 years, July 6 to 13; Christian Leadership Training 
Course, July 14 to 24; Senior Girls, 10 to 14 years, July 24 to August 
2; Ministers’ Retreat, August 3 and 4; Senior Boys, 10 to 14 years, 
August 5 to 15. 

Mrs. Anna Magnusson gave the camp’s financial report, which 
showed: On hand, July 16, 1947, $131.36; Receipts, $1,655.20; 
Disbursements, $1,021.42; Bank balance, June 2, 1948, $765.14. The 
Memorial Fund showed: On hand, June 21, 1947, $501.56; Receipts, 
$233.73; Disbursements, $370.98; Bank balance, June 2, 1948, $363.31. 

Mrs. G. A. Erlendson read a report covering the fund estab- 
lished in North New Iceland in memory of the Icelandic pioneers: 
Total collected, $1,711.58; Total paid for the boys’ dormitory, 
$1,494.36; On hand, June 2, 1948, $217.22. 


Mrsrit Bandalags lúterskra kvenna 81 

| CHILDREN’S TRUST FUND—a fund from which to pay ex- 
: j|enses at camp for those who cannot afford it, was an idea brought 
iorth in the President’s report, and which received unanimous 
aupport at the convention. Retiring offering, Friday and Saturday 
Mvenings, amounted to $66.15, which, was used to form a basic 
®hildren’s Trust Fund. A committee recommended that all societies 
have one affair a year in aid of this fund. 

I CAMP LIBRARY — The library is growing but more books 
are required. 

I LEADER’S COURSE — Given at a Model Camp in Pennsyl- 
irania, was described by Rev. E. H. Fafnis, who informed the 
Eonvention that the U.L.C.A. offered a scholarship for one person 
ffrom the Icelandic Synod, sent to get acquainted with the camp 
work carried on there. The idea was favorably received and Mrs. 
H. G. Henrickson was elected to go. The League pays her travelling 
fexpenses. 

| 5. THE CONSTITUTION — Mrs. H. G. Henrickson and Mrs. 

ÍFlora Benson were in charge of having the League’s revised con- 
feitution translated into English. They secured the services of Mr. 
iNorman Bergman, Barrister, who is now working on a translation 
in legal phrasing. Mimeographed copies will be sent to the Ladies’ 
Aids this fall. 

' 6. HANDICRAFT EXHIBIT — An extensive and varied 

collection of articles worked by various members of the League, 
was put on displaý Monday afternoon. The artwork included: em- 
broidery, cut work, drawn work, hardanger, crocheting, tatting, 
knitting, hand woven materials, pictures in petit point and quilts. 
A name quilt, including the names of members and friends attend- 
ing the L. W. L. Convention in 1947, was made by Mrs. Helga 
Guttormson, Winnipeg. This quilt aroused special interest and the 
idea is to be repeated next year. Mrs. Solveig Neilson demonstrated 
the making of pillow, or bobbin lace. Mrs. Soffia Wathne invited to 
her home those women who had never seen her loom and her 
weaving. 

7. PROGRAM — This topic was again adopted after a lapse of 
two years. There is a demand for a program for guidance at meet- 
ings of the societies. The executive was entrusted with the 
preparation of an outline for next year. 



82 


ARDÍS 

8. ELECTION OF OFFICERS — Honorary Lifetime President, 
Mrs. Gudrun Johnson; Honorary Members, Mrs. Ingunn Marteins- 
son, Mrs. Hansina Olson, Mrs. Sigrun Thorgrimsson, Mrs. Ingiridur 
Jonsson, Mrs. Helga Bjarnason, Mrs. Stefania Sigurdson, Mrs. 
Stefania Leo, Mrs. Rannveig K. G. Sigbjornsson, Mrs. Gudrun 
Brynjolfsson. 

Past President, Mrs. Lena Thorleifson, Langruth. 

President, Mrs. Ingibjorg J. Olafsson, Selkirk. 

First Vice-President, Mrs. Fjola Gray, Winnipeg. 

Second Vice-President, Mrs. Gudrun A. Erlendson, Arborg. 
Recording Secretary, Miss Lilja M. Guttormsson, Winnipeg. 
Corresponding Secretary, Mrs. Clara Finnson, Winnipeg. 
Treasurer, Mrs. Rosa Johansson, Winnipeg. 

Vice-Treasurer, Mrs. Halldora Bjarnason, Winnipeg. 

Executive, Mrs. Margaret Bardal, Winnipeg; Mrs. Margaret 
Stephensen, Winnipeg; Mrs. Aurora Thordarson, Winnipeg; Mrs. 
Emily Sigmar, Glenboro; Mrs. Sina Anderson, Baldur; Mrs. Thorey 
Johnson, Selkirk. 

Ardis Editorial Board, Mrs. Flora Benson, Winnipeg; Mrs. 
Thjodbjorg Henrickson, Winnipeg. 

Publication Committee, Mrs. Ingunn Gillies, Winnipeg; Mrs. 
Gudrun A. Erlendson, Arborg; Mrs. Laura Finnbogason, Langruth; 
Mrs. Sarah Childerhose, Little Britain. 

Board of Directors for Sunrise Camp — (N. B. See 1947 issue 
of Ardis, for list of those serving a second year.) For a period of two 
years, Mr. Hrolfur Sigurdson, Gimli; Mrs. Thjodbjorg Henrickson, 
Winnipeg; Mrs. Fjola Gray, Winnipeg; Mrs. Sigridur Sigurgeirsson, 
Gimli; Mr. M. M. Jonasson, Arborg; Mrs. Gerda Olafsson, Winnipeg; 
Mrs. Bjorg Howardson, Lundar; Mrs. Gudlaug Arnason, Husavik. 

Sunday School Committee, Mrs. Elizabeth Bjarnarson, Lang- 
ruth; Mrs. Sigridur Sigurgeirsson, Gimli; Mrs. Anna Skaptason, 
Winnipeg. 

Library Committee, Mrs. Flora Benson, Winnipeg; Mrs. Sigpora 
Tomasson, Hekla; Mrs. Ingunn Fjeldsted, Arborg. 

Handicraft Committee, Mrs. Soffia Wathne, Winnipeg; Mrs. 
Olga Arason, Glenboro; Mrs. Valgerður Hallgrimsson, Cypress 
River. 


mrsrit Bandalags lúterskra kvenna 


83 


SUNRISE LUTHERAN 
CAMP 



Sponsored by 

The LUTHERAN WOMEN’S LEAGUE 

of the Icelandic Evangelical Lutheran Synod of North America. 


BOARD OF DIRECTORS— Chairman, MR. S. O. BJERRING; 
Secretary, MRS. A. H. GRAY; Treasurer, MRS. ANNA MAG- 
NUSSON; Convenor, Educational Committee, REV. E. H. 
FAFNIS; Convenor, Physical Fitness Committee, DR. E. 
JOHNSON. 

CAMP SITE—On the shore of Lake Winnipeg, at Husavick, Man. 

BUILDINGS—Memorial Hall, Dinirig Hall, Kitchen, Well House, 
Leaders’ Cottage, Hospital, Staff House, Girls’ Dormitory, 
Boys’ Dormitory. 

AIMS OF THE CAMP—To serve our youth by giving them an ideal 
holiday which developes them physicálly, mentally and spiritu- 
álly. To give training in Christian Leadership, to establish a 
strong Lutheran fellowship among the youth of our Synod. 


The Camp Solicits Your Support ! 




ÁRDÍS 


84 


(anadian Stamp 



COMPAIMY 


843 SHERBROOK ST. 

S. O. Bjerring 


WINNIPEG 

STENCILS, SEALS 
RUBBER STAMPS 

CELLULOID BUTTONS 


Jfuneral ^©trcciur 

yi 

Phone 94 624 


Skrifsiofa lalsími 27 324 

324 Smith St. WINNIPEG 


Heimilis lalsími 26 444 


Try a “TONI” 

HOME PERMANENT! 

Wave Seís wiih Plasiic Curlers 

A reliable home permanent set that 
will give you natural looking curls 
at a very low cost. Easy to use. 
Contains plastic curlers. _ _ 

Set. $ 2.50 

Toni Home Permanent Wave Set 
with fibre curlers. _ , 

Set. $1.50 

Toni Refills. $ 1.25 

Toiletries Counter, 

Drug Section, Main Floor. 

'T. EATON C 





Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


85 


WESTON’S BREAD & CARE 

(CANADA) LIMITED 

Bread tmd Cake Munufacturers 


WINNIPEG 


Feeding a City Since 1882 — 

MANITOBA 


QiíUed 

FOODSERVICE 

PORTAGE AVENUE 

AT GREENWOOD PLACE 

GROCERIES 

FRUITS 

MEATS 

AND VEGETABLES 


Phone 30 308 

WINNIPEG MANITOBA 


Urvai íslenzkra bóka 

FRÆÐIBÆKUR 

SÖGUBÆKUR 

LJÓÐMÆLI 

• 

BJORNSSON'S 

Book Store 

702 SARGENT AVE. 
Winnipeg Manitoba 


PHONE 37 511 

Vernon's Beauty Salon and Barber Shop 

As a service to our clientele we provide transportation 
within the limits of the City of Winnipeg and return at 
no extra cost. 

887 WESTMINSTER AVE. WINNIPEG, MAN. 

Cor. Evanson St. 




ÁRDÍS 


Dr. P. H. T. Thorlakson 

Phone 96 441 

WINNIPEG CLINIC 
Vaughan and St. Mary’s 

Res. 114 GRENFELL BLVD. 
Phone 62 200 


DR. K. J. AUSTMANN 

EYE, EAR, NOSE AND THROAT 

• 

209 MEDICAL ARTS BLDG. 

Phone 95 826 —Res. 53 893 

WINNIPEG MANITOBA 



DR. H. W. TWEED 

Tannlæknir 


DR. L. A. SIGURDSON 

Phone 94 762 —Res. 72 409 

406 Toronto General Trusts Bldg. 
Cor. Portage Ave. og Smith St. 

Simi 96 952 Winnipeg, Man. 


• 

528 MEDICAL ARTS BLDG. 

WINNIPEG MANITOBA 



DR. ROBERT BLACK 

SéfræSingur í eyrna, augna, nef 
og hálsejúkdómum 

401 MEDICAL ARTS BLDG. 

Cor. Graham and Kennedy 

ViStalstími—11 tii 1 og 2 til 5 
Skrifstofusími 93 851 

Heimili 403 794 


DR. 0. EGGERTSON 

Physician 

128 MEDICAL ARTS BLDG. 

• 

Phone 98 231 —Res. 75 205 

WINNIPEG MANITOBA 



DR. A. V. JOHNSON 

DENTIST 

506 SOMERSET BLDG. 

WINNIPEG 

Sími 97 932 Heimilis 202 398 


Offiee Ph. 95 668 Res. 404 319 

Norman S. Bergman 
B.A., LL.B. 

BARRISTER, SOLICITOR, ETC. 

411 Child’s Building 

WINNIPEG ’ CANADA 




Mrsrit Bandalags lúterskra kvenna 


87 


When Ií's Flowers — PHONE 26 575 

SACGENT ELCEISTS 

WREATHS SPRAYS CORSAGES 
CUT FLOWERS PLANTS 

739 SARGENT AVE. WINNIPEG, MAN. 


Quality . . . 

Today: Quality is of foremost importance . . . 
the things you buy must serve you well and 
last longer. 

A quality article is certainly an economy in 
the long run . . . and you are always sure of 
reliable quality at the Bay. 

Ti>nít5unvT5ög (Lampantt. 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 
PERFECTION NET & TWINE CO. 

G. F. JONASSON, eigandi 
SKRIFSTOFA, 404 SCOTT BLOCK 
Simi 95 227 WINNIPEG, Man. 




ARDÍs j 


Beztu lukkuóskir 
til Haiuialíigs lút. kvemia 
frá 

BALDWINSON’S 
Sherbrook Home 
Bakery 

Slmi 37 486 

749 Ellice Ave. Winnipeg 


TORONTO GROCERY 

Paul Hallson, Manager 

Choice Grocerles, Fruits, Meats 

Phone 37 466 

714 Ellice Ave. Winnipeg 



Rosa Hermannsson 
Vernon 

TEACHER OF VOICE CULTURE 
AND STAGE DEPORTMENT 

For Appointments, 75 538 

220 Maryland St. Winnipeg 


J. J. SWANSON & CO. 

LIMITED 

Fasteignasalar. leiga hús, út- 
vega peningalán og eldsá- 
byrgðir af öllu tagi. 

Phone 97 538 

308 AVENUE BLDG. WINNIPEG 



Kvenfélag 

Bræðrasafnaðar 

RIVERTON, MAN. 

Fundir þriSja fimtudag 

I hverjum mánuíSi. 

HeitSurs metSlimir: 

Mrs. Helga Thorarinson 

Mrs. Soffia Johannson 
Forseti....Mrs. S. H. Thorarinson 
Skrifari....Mrs. Th. Thorarinson 
FéhirBir.Mrs. S. Olafsson 


Icelandic Women's 
Auxiliary 

VANCOUVER, B.C. 

Pres. Mrs. John Sigurdson 

Vice-Pres. Mrs. S. J. Sigmar 

Rec.-Sec.Mrs. G. Einarson 

Corr.-Sec. Mrs. C. M. Ogg 

Treas. Miss Helga Johnson 

Ass’t Treas.Mrs. H. Leeland 



Kvenfélagið Freyja 

GEYSIR, MAN. 

• 

Forseti.Mrs. O. Gíslason 

Skrifari.Mrs. G. Gíslason 

Féhir8ir....Mrs. J. B. ThorSarson 


Kvenfélag “Sigurvon” 

Husavick, Manitoba 

• 

Forseti.Mrs. A. V. Holm 

Skrifari.Mrs. S. J. Albertson 

•Féhiröir.Mrs. A. Thorsteinson 




Mrsrit Bandalags lúterskra kvenna 


Kvenfélag Fyrsta 
Lúterska Safnaðar 
Winnipeg 

Fundir klukkan 2.30 annan 
hvern fimtudag. 


Forseti.Mrs. B. B. Jónsson 

Vara forseti, Mrs. O. Stephensen 

Skrifari.Mrs. Albert Wathne 

FéhirSir.Mrs. M. W. Dalman 



Kvenfélag Glenboro 
Safnaðar 

GLENBORO, MAN. 
Fundir fyrsta fimtudag I 
hverjum mánuði — Blóm- 
sveigasjóSur til líknar- 
starfs. 

Forseti....Mrs. Willa Lambertson 

Skrifari.Mrs. Aurora Arason 

FéhirSir....Mrs. Lára JÓsephsson 


Junior Ladies Aid 

OF THE 

FIRST LUTHERAN CHURCH 


Meet seeond and fourth 
Tuesday of each month. 
WINNIPEG MANITOBA 



Kvenfélagið ísafold 

VIDIR, MANITOBA 

Fundir fyrsta þritSjudag 
I hverjum mánuSi 

Forseti....Mrs. Helga G. Finnson 

Skrifari Mrs. Beatrice Martin 

FéhirSir.Ena Sigvaldson 











ÁRDÍ S 


Kvenfélag 

Frelsissafnaðar 

aS 6RUND í ARGTLE 

Fundur haldinn fyrsta fimtudag 
í hverjum mánuíSi 

Forseti.Mrs. Sigga Johnson 

Skrifari.Vilborg Goodman 

Féh.Mrs. L&ra Christopherson 


Kvenfélag 
Herðubreiðar 
safnaðar Langruth 

Fundir fyrsta laugardag 
1 hverjum mánuði. 

Forseti.Mrs. B. Bjarnarson 

Skrifari.Mrs. G. Thorleifson 

FéhiriSir.Mrs. O. Oddson 


Kvenfélag Baldursbrá 
Immanuel safn. 

BALDUR, MAN. 

Fundir fyrsta miSvikudag í 
hverjum mánuiSi. 
MinningarstjóiSur Kristjáns 
Jónssonar til liknarstarfs. 

Pres.Mrs. S. A. Anderson 

Sec.Mrs. S. Magnusson 

Treas.Mrs. Marg. Frederickson 


Lutheran Ladies Aid 

ARBORG, MAN. 

Fundir fyrsta fimtudag í 
hyerjum mánuði 

Forseti.Mrs. G. A. Erlendson 

Slcrifari.Mrs. L. Björnson 

FéhirSir.Mrs. T. B. Johnson 


Kvenfélag “Björk” 

LUNDAR MANITOBA 

Fundir Fyrsta föstudag I 
hverjum mánuöi 
Blómsveigasjóöur ThorÍSar 
Backman til líknarstarfs. 


Forseti.Mrs. Clara Foster 

Skrifari....Mrs. Bjorg HavarÍSson 
FéhirÍSir.Mrs. Elinor Byron 


Kvenfélagið Stjarnan 

ARNES, MAN. 

Fundir fyrsta miövikudag 
I hverjum mánuöi 

Forseti.Mrs. Mundi Helgason 

Varaforseti, Mrs. Jón Thorkelson 

Skrifari.Mrs. Leifi Helgason 

Varaskrifari.Mrs. O. Eirikson 

Féhiröir.Mrs. J. O’Hare 


Safnaðar Kvenfélagið 
“Líkn” 

BLAINE, WASH. 
Starfsfundir fyrsta föstudag 
Vinnufundir þriðja miövikudag 
I hverjum mánuði 
Forseti....Mrs. Bella Straumfjörð 


Skrifari.Mrs. Ólína Johnson 

Féhirðir.Mrs. Ella Wells 


Kvenfélagið Framsókn 
Gimli safnaðar 

Fundur fyrsta fimtudag í 
hverjum mánuði 
Blómsveigasjóður til líknarstarfs 
Heiðursforseti: 

Mrs. H. P. Tergesen 


Forseti.Mrs. I. N. Bjarnason 

Skrifari.Mrs. H. Stevens 

Féhirðir.Mrs. J. Jakobson 















Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


91 


Arborg Implemenls and 
Molors Limiled 

H. S. ERLENDSON, Mgr. 

ARBORG MANITOBA 


Deren's Hardware 

Full Line of 

HARDWARE AND 
ELECTRICAL APPLIANCES 

also 

Sherwin Williams Paints 

Phone 62 Arborg, Man. 



Grego and Drobik 

GENERAL MERCHANTS 

Where a Friendly Smile 
Greets You. 

Phone 13 

ARBORG MANITOBA 


Arborg Drug Siore 

DRUGS, STATIONERY AND 
COSMETICS 

Come in and see our up-to-date 
Lunch Counter 

A. s. ZOTOR, Prop. 

Phone 58 Arborg, Man. 



Columbia 

PRESS LIMITED 

PRINTERSand 

PUBLISHERS 

• 


Compliments of . . . 

DOT’S 

GROCERY 

CONFECTIONERY, COFFEE, 

FLOUR, FEED, ETC. 

Phone 21804 

695 SARGENT AVE. 

Winnipeg Maniioba 


0 

MR. and MRS. H. K. TOMASSON 
Props. 

HECLA MANITOBA 




ARBORG GARAGE 

Almcnnar bíla-aðgcrðir 

Umboðsmenn fyrir 
Chevrolet og Oldsmobile bíla 
John Deere jarðyrkju verkfæri 

Eigandi K. O. EINARSON 
Sími 4 Arborg, Man. 


Compliments of 

THE COFFEE SHOP 

Mr. and Mrs. A. H. Anderson, Props. 
Full Course Meals 
and Light Lunches 

SOFT DRINKS - ICE CREAM 
CIGARETTES - TOBACCOS 
MAGAZINES - CONFECTIONERY 

ARBORG MANITOBA 


CHAMBERS MOTORS 

Stephen Chamber, Manager 

Dealers for 

Iniernaíional Harvesier 
Company 

FARM IMPLEMENTS, MOTOR 
TRUCKS AND TRACTORS 
ARBORG MANITOBA 


FRANK FOLTA 

HARNESS 

MAKER 

All Work Guaranteed 
ARBORG MANITOBA 


O. G. ODDLEIFSON 

General Blacksmithing and 
Welding 

Agents for 

MASSEY-HARRIS AND 
CASE IMPLEMENTS 

ARBORG MANITOBA 


ARBORG THEATRE 

Playdays 

Thursdays and Salurdays 

Always Up-to-Date Shows 

WILLIAM GLADYS, Prop. 

ARBORG MANITOBA 


LINDSTON MACHINE SHOP 

GENERAL MACHINE SHOP 

MAGNETO REPAIRS AUTOMOTIVE WHOLESALE 

E. G. LINDSTON, Prop 

ARBORG MANITOBA 


Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


93 


G. J. Oleson 


T. E. Oleson 


G. J. OLESON & SON 

IMPLEMENT DEALERS 

GLENBORO MANITOBA 


ANDERSON BROS. 

CHRYSLER 

PLYMOUTH 

FARGO 

Phone 8 Baldur, Man. 


BORESKY'S 
SELKIRK BAKERY 

Phone 64 

Bread, Cake and Pastry 
Icelandic Brown Bread 
from an old recipe 

Manitoba Avenue 
SELKIRK MANITOBA 


Our Merchandising Policy 
Is Planned For To-day’s Needs 

FIRST—We pledge ourselves to supply the 
very best merchandise. 

SECOND—To make it available at a price 
fair to our many customers. 

THIRD—To give service second to none. 


FREDERICKSON & CO. 

GENERAL MERCHANTS 

GLENBORO 


MANITOBA 




94 


ÁRDÍ S 


Phone 29 



K. THORARINSON 


BUS DEPOT 

General Merchant 


Groceries, Confectionery 

—— 


and Meals 

J. I. Case Farm Implemenls 


H. A. Swanson, Prop. 

Riverton Manitoba 


RIVERTON MANITOBA 



RIVERTON TAXI 


Riverton Co-Operative 
Creamery Association 



Limited 

Phone 14 


Julius Maass, Manager 

• 


RIVERTON BRAND 

FIRST GRADE BUTTER 

RIVERTON MANITOBA 


Riverton Manitoba 



CLIFFORD JOHNSON 


HANNESON BROS. 

BARBER SHOP AND 


HARDWARE 

POOL ROOM 


JOHN DEERE MACHINERY 

Hair Cutting a Specialty 




Phone 15 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



RIDGE HOTEL 


Langruth Trading Co. 

J. M. Fedora, Prop. 


GENERAL MERCHANTS 



B. Bjamarson, Prop. 

Phone 2 


e 



Phone 9 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


95 


J. FINNBOGASON 


JOHANSON BROS. 

I-H-C 


GENERAL MERCHANTS 

Farm Machinery 



and Repairs 



Phone 17 


Phone 1 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



Laura's Style Shoppe 


LANGRUTH 



CONFECTIONERY 

Ladies’ Ready-to-Wear 


LUNCHES AND MEALS 

Millinery, Gifts and Novelties 


SOFT DRINKS, ETC. 



“SHAWS” 

Phone 17 


Phone 28 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



Emberly and De Mille 


LANGRUTH GARAGE 

CONFECTIONERY 


COCKSHUT 

Agents for 


IMPLEMENTS 

IMPERIAL OIL and MASSEY 



HARRIS IMPLEMENTS 


V 

Phone 12 


Phone 27 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 



S. P. EINARSON 


Compliments of . . . 

Agent for 


McLaughlin Garage 

FORD-MONARCH SALES 

C. W. LYE LUMBER CO. 


AND SERVICE 


Funeral Service and Flowers 

Phone 20 


Telephone 7 or 5 

LANGRUTH MANITOBA 


LANGRUTH MANITOBA 




ÁRDÍ S 


COMPLIMENTS OF . . . 

BROIDN’S BAKERl] 

Phone 156 

SELKIRK MANITOBA 


B. KOVITZ 

LADIES’, GENTS’ AND 
CHILDREN’S WEAR 
BOOTS AND SHOES 

Phone 385 

MANITOBA AVE. SELKIRK 


Greetings from . . . 

Rural Municipalily oí 
Lakeview 

G. F. THORDARSON, Reeve 
J. E. MORISON, Sec. 

Phone 25 

LANGRUTH MANITOBA 


F. L. Bishop, Mgr. L. G. Curtis, Mgr. 

LUMBER DEPT. HARDWARE DEPT. 

North American Lumber & Supply 

Company, Limited 

LUMBER CONTRACTING 
HARDWARE 
BUILDERS' SUPPLIES 


Phone 61 


Selkirk, Manitoba 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


97 


PRINCESS TEA ROOM 

BEST COFFEE IN TOWN 
STEAKS OUR SPECIALTY 


J. Walterson, Prop. 
PHONE 118 SELKIRK 


Compliments of . . . 

SAM EPSTEIN 

CLOTHING, FOOTWEAR and 
DRY GOODS STORE 

Phone 36 

SELKIRK MANITOBA 


W. F. Langrill - Funeral Director 

LICENSED EMBALMER — AMBULANCE SERVICE 
Twenty-Four Hour Service 

Evelyn Streeí Phone 202 Selkirk, Manitoba 


(jilbart 


FLORISTS 


Wdli 

T/iXI 

W. Eirickson, Prop. 


WEDDING BOUQUETS 
CUT FLOWERS - PLANTS 
SPRAYS - WREATHS 


DAY AND NIGHT SERVICE 
For Dependable Service 
Clean Comfortable Cars 

Phone 20 


Phone 199 

Selkirk Manitoba 


Operated from 

CANADIAN PACIFIC HOTEL and 
ERIC’S SNACK BAR 

SELKIRK MANITOBA 





ÁRDÍS 


GREETINGS TO OUR ICELANDIC CUSTOMERS 


KOWALSON’S DRY GOODS STORE 

Phone 171 

MANITOBA AVE. SELKIRK, MAN. 


Call . . . 

TED'S TAXI 

FOR QUICK SERVICE 
Phone 242 

SELKIRK MANITOBA 


BENSON BROS. LTD. 

WHOLESALE AND RETAIL 
MEAT DEALERS 


Phone 91 


MAIN STREET MARKET 

SELKIRK MANITOBA 


McKeag’s Furniture Store 

E. C. BARS, Local Manager 

Living Room,Dining Room andBedroom Suites 

OCCASIONAL FURNITURE 
ELECTRICAL RADIOS, WASHING MACHINES 
TRI-LIGHT LAMPS 

Refrigerators and Electric Stoves 

McKEAG’S FURNITUKE STORE 

SELKIRK MANITOBA 




Ársrit Bandalags lúterskra kvenna 


99 


Gifts for All Occasions 

Thor’s (jift Shop 

Mrs. Anna Magnusson, Manageress 

Selkirk's Jewellers 

a 

DIAMONDS 
SILVERW ARE 
ENGLISH CHINA 
WATCH REPAIRING 
BULOVA WATCHES 
LONGINES WATCHES 
Electrical Appliances 
Leonard Refrigerators 
Gumey Stoves 
Northern Electric Radios 

SELKIRK MANITOBA 


R.C.A. STORE 

(Retailers Co-Operative Association) 

Dry Goods and Variety 
Store Merchandise 


Phone 276 


SARBIT'S GROCERIES 

FRESH GROCERIES 
FRUITS AND VEGETABLES 
AT ALL TIMES 

• 

Agents for PICARDY 
PHONE 256 SELKIRK 

Stop at OSCAR'S 

For DELICIOUS HOT DOGS 
NIPS AND CHIPS 

• 

Phone 368 

MAIN ST. SELKIRK, MAN. 


SELKIRK 


MANITOBA 




100 


ÁRDÍ S 


J. W. MORRISON & COMPANY 

GENERAL HARDWARE - PAINTS and OILS 
WOOD and COAL STOVES - REFRIGERATORS 


STEFANSON'S 

GROCERY 


Norlh End Meal Markei 

C. Jenkinson, Prop. 
COURTEOUS 
SERVICE 


CLARENCE ERICKSON 

Stop for Refreshments when in Selkirk at: 


LISGAR 

COFFEE SHOPPE 


ERICK’S 
SNACK BAR 


FULL COURSE DINNERS 
AND LIGHT LUNCHES 


LISGAR HOTEL BLDG. 


LIGHT LUNCHES 
HAMBURGERS - HOT DOGS 
FISH AND CHIPS 


SELKIRK 


MANITOBA 




Ask for . . . 

CRESCENT 

"QUALITY GUARDED" 

DAIRY PRODUCTS 

MILK—CREAM—BUTTER 
ICE CREAM 
COTTAGE CHEESE 
BUTTERMILK 

GRESCENT 

CREAMERY CO.LIMITED 

Phone 37101 

For Regular Ðaily Service 


S. THORVALDSON L. A. SIGURDSSON, M.D. 

President Sec.-Treas. 

Sigurdsson, Thorvaldson Co. Ltd. 

Established 1897 

GENERAL MERCHANTS 

BUILDERS’ SUPPLIES 
“Complete Retail Service” 

Special Attention Given to Handling of Farm Produce. 
THREE STORES 

RIVERTON HNAUSA ARBORG 

Phone 1 Phone 51-14 Phone 1 


MUIR 0RUG STORE 

L I M I T E D 

Druggists 

Cor. Home and Ellice 

THE 

FAMILY 

DRUG 

STORE 

Ph. 31 644 for service 




Plan Electrically 

If you’re building or remodelling, plan to 
use the dependable, low-cost electric service 
of your own utility, City Hydro. Call 848 161 
or 848 124. 


City Hydro 

Is Yours - USE IT! 


/# Always 
Good /# 

FOR DELIVERY TELEPHONE 














